
นามานุกรม 

พระมหากษตริย์ไทย 


จัดทำโดย 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

(ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 


นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย 



มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

พิมพ์ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๔๔๔ 

จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม 

ลิขสิทธ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๘๘๐-๙๒๑๒ 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. 

นามานุกรมพระมทากษัตริย์ไทย. --กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, ๒๕๕๔. 

๒๖๔ หน้า. 

๑. กษัตริย์และผู้ครองนคร-ไทย. ๒. ไทย--ประวัติศาสตร์. I. ชื่อเรื่อง. 

๙๒๓.๑๔๙๓ 

18ฒ 978-616-7308-25-8 

จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด 

เลขที่ ๑๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
.กลก๓66เว00^5.๐ว๓ 

เพลตที่ คลาสิคสแกน โทร. ๐-๒๒๙๑-๗๔๗๔ พิมพ์ ที่ อักษรสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๔๒๘-๗๔๐๐ 

ผู้สนับสนุนโครงการ 













พระราชนิพนธ์คำนำ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


ในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเจริญ 
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ได้จัดทำ 
หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยออกเผยแพร่เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติด้วยความสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศลืบเนื่องมากว่า ๗๐๐ ปี ตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ การปกครองโดยระบบกษัตริย์เป็นวัฒนธรรมที่ไทยรับมาจากอินเดีย 
พร้อมกับการรับวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา โดยได้ผสมผสานแนวคิดหลัก ๓ ประการเข้าด้วยกัน 
คือ แนวคิดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ที่เชื่อว่ากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ แนวคิดในพุทธศาสนาที่ว่า 
พระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเปรียบประดุจพระพุทธเจ้า ทรงเป็นจักรพรรดิราชหรือธรรมราชา ที่ 
กอปรด้วยราชธรรมหลายประการ อาทิ ทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ แนวคิด 
ทั้งสองประการดังกล่าวนี้ อยู่บนพื้นฐานชองแนวคิดประการที่สามคือการปกครองแบบพ่อปกครองลูก 
ดังปรากฏมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การปกครองโดยระบบกษัตริย์ชองไทย มีความเป็น 
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากประเทศอื่น 

ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการรวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญ 
ของพระมหากษัตริย์ไทยครบทุกพระองค์ การจัดทำหนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยเล่มนี้ 
เนื่องในมหามงคลวโรกาสดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดี หนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าในฐานะเป็นเอกสาร 
ค้นคว้าอ้างอิงที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องราวของ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 


ง * 1 ^/' 








สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศเทย 


พลตรี หม่อมราชวงศ์คุกวัฒย์ เกษมศรี 


สถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยที่สืบทอดมายาวนานหลาย 
ศตวรรษ เป็นวัฒนธรรมการปกครองที่มีความสำคัญ บ่งบอกถึงแนวคิด ความเชื่อ และความหมายของ 
สัญลักษณ์ต่างๆที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุก 
ของสังคมโดยรวมได้ วัฒนธรรมการปกครองระบบกษัตริย์ของประเทศไทยจึงมีความผูกพันอย่าง 
แนบแน่นต่อสังคมไทยมาแต่อดีตจนปัจจุบัน 

แนวคิดที่ว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ปกครองที่มีคุณลักษณะพิเศษนั้นสืบเนื่องมาจาก 
วัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา ซึ่งพัฒนาและผสมผสานมาจากแนวคิดหลักต่างๆ ๓ ประการ คือ 

ประการแรก เป็นแนวคิดพราหมณ์ฮินดู ซึ่งถือว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งกษัตริย์คือองค์อวตารของ 
พระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ซึ่งมีหน้าที่หลักในการธำรงไว้ซึ่งความผาสุกของโลกมนุษย์ เป็น 
แนวคิดเบื้องต้นเมื่อชาวไทยรับคติความเชื่อพราหมณ์ฮินดูเข้ามา 

ประการที่สอง เป็นแนวคิดชองพระพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากความเชื่อเรื่องบุญกรรมที่ส่งให้ 
เป็นผู้มีบารมีแล้ว ยังมีความเชื่อว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงมีสถานะเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นเทพ 
แนวคิดเรื่องเทพทางพระพุทธศาสนานี้แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู ในคัมภีร์จักรวาฬทีปนีซึ่ง 
เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๐๖๓ อธิบายว่า “พระราชา พระเทวี พระกุมาร ชื่อว่าสมมติเทพ, เทพที่อยู่ ณ 
ภาคพื้นดินและที่สูงกว่านั้น ชื่อว่าอุปบัติเทพ, พระพุทธเจ้า พระปีจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพชื่อว่า 
พระวิสุทธิเทพ” พระมหากษัตริย์ในสังคมไทยทรงมีลักษณะชองเทพ ๓ ประเภทนี้ คือ สมมติเทพ 
อุปบัติเทพ และวิสุทธิเทพอยู่ในองค์เดียว ทั้งนี้ได้รวมเอาเทพชั้นสูงในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเช้าไว้ด้วย 
ดังที่สะท้อนให้เห็นจากแนวคิดเรื่องสมมติเทพหรือสมมติเทวดา และในบริบทแวดล้อมอื่นๆ 

นอกจากนั้น พระมหากษัตริย์ไทยยังทรงเป็นมหาสมมติราช ชัตติยะ และราชา ดังปรากฏ 
คำอธิบายในหนังสือไตรภูมิพระร่วงของพระเจ้าลิไทยซึ่งแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยว่า “อันเรียกชื่อมหา 
สมมติราชนั้นไซร้ เพราะว่าคนทั้งหลายย่อมตั้งท่านเป็นใหญ่แล อันเรียกชื่อขัตติยะนั้นไซร้ เพราะว่า 
คนทั้งหลายให้แบ่งปืนไร่นาเข้านํ้าแก'คนทั้งหลายแล อันเรียกชื่อว่าราชานั้น เพราะท่านนั้นถูกเนื้อ 
พึงใจคนทั้งหลายแล” ส่วนในโลกทีปสารแต่งโดยพระสังฆราชเมธังกรซึ่งเป็นครูชองพระเจ้าลิไทยกล่าว 
ว่า “นามราชา เพราะปกครองบุคคลอื่นๆโดยธรรม โดยเที่ยงธรรม” 


๖ 


ประการที่สาม แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-บุตร อันเป็นแนวคิดพื้นเมืองดั้งเดิมที่เน้น 
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ปกครองกับผูใต้ปกครอง ซึ่งต่างไปจากสังคมที่มีวรรณะ นับได้ว่าเป็น 
ความเข้มแข็งของวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริย์ของไทยที่สามารถดำรงสืบต่อมาได้จนปัจจุบัน 
แนวคิดทั้ง ๓ ประการนี้แสดงคติความเชื่อเรื่องสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ที่ผสมผสานกัน 
พระมหากษัตริย์ไทยนับแต่อดีตมิได้ทรงดำรงพระองค์เป็นเฉพาะองค์อวตารแห่งพระผู้เป็นเจ้าของ 
ศาสนาพราหมณ์ฮินดู หรือเป็นผู้บำเพ็ญบุญบารมีเฉพาะพระองค์ แต่ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
เช่นเดียวกับบิดาผู้ดูแลบุตรด้วย พระราชภาระหลักของพระมหากษัตริย์อันเป็นพื้นฐานตามคติ 
พราหมณ์ฮินดูมี ๔ ประการ คือ 


๑. พระราชทานความยุติธรรมอันเป็นระเบียบสากลของผู้ปกครองหรือผู้นำที่จะต้องสร้างหรือ 
ออกกฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรม 
๒. ทรงรักษาความยุติธรรมนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
๓. ทรงรักษาพระศาสนาและประชาชน 
๔. ทรงสร้างความผาสุกแก่ประชาชน 


นอกจากนั้นพระมหากษัตริย์ยังทรงดำรงหลักราชธรรมในพระพุทธศาสนา ได้แก่ ทศพิธ- 
ราชธรรม ๑๐ ประการ สังคหวัตถุ ๔ ประการ และจักรวรรดิวัตร ๑๒ ประการ เมื่อประสานกับ 
ลักษณะวัฒนธรรมการปกครองแบบบิดา-บุตรแล้ว จึงเป็นเหตุให้พระมหากษัตริย์ในประเทศไทยมี 
พระราชสถานะอันสูงส่งควรแก่การยกย่องสรรเสริญยิ่ง 

ในสมัยกรุงสุโขทัย ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมาก 
พระมหากษัตริย์ทรงดูแลทุกข์สุขของประชาชนดังบิดาดูแลบุตร ดังปรากฏบันทึกในศิลาจารึกหลักที่ ๑ 
ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่สำคัญมากก็คือวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริย์นั้นเป็นการ 
ปกครองโดยมีมนุษยธรรม จารึกสุโขทัยหลักที่ ๓๘ วัดพระมหาธาตุ-วัดสระศรี พุทธศักราช ๑๙๔๐ ว่า 
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย “จักใคร่ขัดพระราชสีมานี้ดังมนุษยธรรม (อย่าง) พระยารามราช” คือ 
กษัตริย์ในกรุงสุโขทัยได้ปกครองประชาชนอย่างมีมนุษยธรรมเช่นเดียวกับพ่อขุนรามคำแหง กษัตริย์ 
แห่งกรุงสุโขทัยเอาพระราชหฤทัยใส่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ดังปรากฏหลักมนุษยธรรมในไตรภูมิ 
พระร่วงว่า “รู้จักผิดแลชอบ แลรู้จักที่อันเป็นบาปแลบุญ แลรู้จักประโยชน์โนชั่วนี้ชั่วหน้า แลรู้จักกลัว 
แก่บาปแลละอายแก่บาป รู้จักว่ายากว่าง่าย แลรู้รักพี่รักน้อง แลรู้เอ็นดูกรุณาต่อผู้เข็ญใจ แลรู้ยำเกรง 
พ่อแม่ ผู้เถ้าผู้แก 1 สมณพราหมณาจารยํอันอยู่ในสิกขาบทของพระพุทธิเจ้าทุกเมื่อ และรู้จักคุณแก้ว 
๓ ประการ” อันแสดงให้เห็นความผูกพันระหว่างกษัตริย์ในฐานะของบิดา-บุตร ในการสอนให้ทำความดี 
ให้รู้จักบาปบุญและหลักธรรมต่าง ๆ 


๗ 


ในสมัยอยุธยา พระราชสถานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เมื่อมีคติความคิด 
เกี่ยวกับสมมติเทวราชมาผสมผสาน พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเสมือนเทพเจ้า ดังปรากฏพระนามของ 
พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา เช่น สมเด็จพระรามาธิบดี สมเด็จพระรามราชา สมเด็จพระอินทรราชา 
สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นทั้งพระนามของเทพเจ้า 
ของพราหมณ์ฮินดูและเทพเจ้าในความเชื่อพื้นถิ่นทั้งสิ้น นอกจากนั้นพระราชกรณียกิจทั้งปวงของ 
พระเจ้าแผ่นดินดังที่ปรากฏในพระราชพิธี ๑๒ เดือน หรือที่ตราไว้ในกฎมณเฑียรบาลก็ดีล้วนเป็นไป 
เพื่อประโยชน์สุชชองประชาชน อาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมการปกครองในระบบกษัตริย์ของอยุธยานั้น 
ยังคงสืบทอดมาจากแบบฉบับของกรุงสุโขทัยที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบิดา-บุตร แม้บันทึกชองชาว 
ต่าง'ชาติเช่นลาลูแบร์หรือแชร์แวสก็ยังระบุ'ว่า การลงโทษชุนนางในราชสำนักนั้น “เสมอด้วยบิดากระทำ 
แก่บุตร และมิได้ทรงลงอาญาอย่างตระลาการที่ใจเหี้ยมหรือเจ้าขุนมูลนายที่เอาแต่โทสจริตได้กระทำ 
แก่ทาส” 

ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ วัฒนธรรมการปกครองในระบบเดิมยังลืบทอด 
และธำรงไว้ได้เป็นอย่างดีในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของบ้านเมืองและการสร้างขวัญกำลังใจให้เกิด 
ขึ้นในหมู่ประชาชน ดังแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่า “ตั้งใจ 
จะอุปถัมภก ยอยกวรพุทธศาสนา ป้องถันขอบขัณฑเสมา รักษาประชาชนแลมนตริ” หรือคติ 
“พระมหาสมมุติราช” ซึ่งรวมความเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ได้ปรากฏชัดเจนในประกาศพระราชพิธี 
บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชใน พ.ศ. ๒๓๒๘ ว่า “พรรณพฤกษาชลธี 
แลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราทมณาจารย์ราษฎร์ 
ปรารถนาเถิด” 

แนวคิดดังกล่าวยังได้สืบต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนที่ได้ 
ปรับเปลี่ยนเป็นสากลก็ดือพระมหากษัตริย์ทรงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทรงเรียนรู้ 
ศิลปวิทยาต่างๆ และทรงเข้าถึงประชาชนมากขึ้น อนึ่ง ตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ เริ่มมีแนวคิดในการ 
เปลี่ยนแปลงและยอมรับฐานะแห่ง “มหาชนนิกรสโมสรสมมติ” มากขึ้น และพระบาทสมเด็จพระ 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งจำเป็น ดังเช่น 
ความตอนหนึ่งในประกาศเรื่องดาวหางปีระกาตรีศกว่า 

พระเจ้าแผ่นดินคนทั้งปวงยกย่องไว้เป็นที่พึ่ง ใครปีทุกข์ร้อนถ้อยความประการโด ก็ 
ย่อมมาร้องให้ช่วย ดังหนึ่งทารกเมื่อปีเหตุแล้ว ก็มาร้องหาบิดามารดา เพราะฉะนั้นพระเจ้า 
แผ่นดินขื่อว่าคนทั้งปวงยกย่องให้เป็นบิดามารดาของตัว แล้วก็ป็ความกรุณาแก่คนทั้งปวง 
ดังหนึ่งบิดามารดากรุณาแก่บุตรจริง ๆ โดยสุจริต 


๘ 


นอกจากนั้นการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวช ได้เสด็จธุดงค์ตาม 
หัวเมืองต่าง ๆ ก็ยิ่งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วย เพราะได้ 
ทรงรู้จักวิถีชีวิตของราษฎรอย่างแท้จริง ในรัชกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ก็ทรงได้รับการยอมรับจากชุนนางทั้งปวงอย่าง “อเนกนิกรสโมสรสมมติ” ที่ทั้งพระสงฆ์ พระราชวงศ์ 
และชุนนางเห็นพ้องกันให้พระองศ์เสด็จขึ้นครองราชย์ 

ตลอดเวลาที่ผ่านมานับแต่สมัยสุโขทัยแม้จะมีการเปลี่ยนแผ่นดินหรือมีการเปลี่ยนราชวงศ์ แต่ 
แนวคิดระบบการปกครองแบบกษัตริย์ที่เคยมีมานั้นหาได้เปลี่ยนไปด้วยไม่ ในระบอบประชาธิปไตย 
พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจผ่านกระบวนการ ๓ องค์กร คือ อำนาจนิติบัญญัติ บริหาร และ 
ตุลาการ เสมือนผู้แบ่งเบาพระราชภาระชองพระองศ์ แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังทรงมีพระมหากรุณา 
พระราชทานพระบรมราโชวาทสั่งสอน ชี้นำแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกที่ควร มีศีลธรรมกำกับ ทั้ง 
ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่าง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้คนไทยจึงยังคงมีความผูกพันกับองค์ 
พระมหากษัตริย์มากเช่นเดิม คนไทยมีคำเอ่ยพระนามพระมหากษัตริย์อยู่หลายคำที่บ่งบอกความรู้สึก 
ยกย่องเทิดทูนและผูกพันต่อพระองค์ เช่นคำว่าพระเจ้าแผ่นดิน พระเจ้าอยู่หัว เจ้าชีวิต ทั้ง ๓ คำนี้มี 
นัยสำคัญดังนี้ 

พระเจ้าแผ่นดิน ตามรูปศัพท์หมายถึงผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของแผ่นดิน คือผู้นำที่มีสิทธิ้ขาดใน 
กิจการชองแผ่นดินและสามารถพระราชทานที่ดินให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งได้ แต่ในสังคมไทยพระเจ้าแผ่นดิน 
ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินผู้ทรงบำรุงรักษาแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถ 
ใช้ที่ดินในพระราชอาณาเขตของพระองค์ให้เกิดประโยชน์ เช่น ทำการเพาะปลูกให้ได้ผล ตลอดจน 
เอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เป็นนิจ ดังที่ปรากฏเป็นโครงการ 
พระราชดำริต่าง ๆในปัจจุบันนี้ และเป็นที่ประจักษ์ในสากลว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงงานหนักที่สุด 
ในโลก และทรงรักประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง 

พระเจ้าอยู่หัว เป็นคำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดและเป็นยอด 
ของมงคลทั้งปวง พระเจ้าอยู่หัวหรือพระพุทธเจ้าอยู่หัวหมายถึงการยอมรับพระราชสถานะของพระเจ้า 
แผ่นดินว่าทรงเป็นองค์พระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงทรงเป็นที่รวมชองความเป็นมงคล สิ่งของต่าง ๆ ที่ 
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยพระบรมราชโองการ และการได้เข้าเฝืา 
ทูลละอองธุลีพระบาท หรือได้เห็นพระเจ้าอยู่หัว จึงล้วนแต่เป็นมงคลทั้งสิ้น 

เจ้าชีวิต เป็นคำเรียกพระเจ้าแผ่นดินที่แสดงพระราชอำนาจเหนือชีวิตคนทั้งปวงที่อยู่ในพระราซ- 
อาณาเขต คำคำนี้อาจหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงสิทธี้ในการปกป้องคุ้มครองชีวิตประชาชนให้พ้นภัย 
วิบัติทั้งปวง หรือลงทัณฑ์ผู้กระทำผิดต่อพระราชกำหนดกฎหมาย ตลอดจนทรงชุบชีวิตข้าแผ่นดิน 
ให้มีความสุขล่วงความทุกข์ ทั้งนี้สุดแต่พระเมตตาพระกรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นของพระองค์ แต่ใน 
สังคมไทยปัจจุบันนั้น คำว่า เจ้าชีวิต หมายถึงพระเจ้าแผ่นดินผู้พระราชทานกำเนิดแนวคิดโครงการต่าง ๆ 


๙ 


แก่ประชาชน โดยมิได้ทรงใช้พระราชอำนาจล่วงไปเกินขอบเขตแห่งราชนีติธรรม แต่ทรงดำรงธรรมะ 
เป็นองค์ประกอบในการตัดสินวินิจฉัยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงด้วย 

นอกจากนั้นยังปรากฏในคำที่ประชาชนเรียกแทนตนเองว่าข้าพระพุทธเจ้า ซึ่งมีความหมาย 
ลึกซึ้งว่าพระมหากษัตริย์ หรือพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระเจ้าอยู่หัว หรือเจ้าชีวิตนั้นเป็นเสมือนหนึ่ง 
พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ประชาชนทุกคนต่างได้พึ่งพระบารมีอยู่เป็นนิจเหมือนอยู่ใต้ 
พระบรมโพธิสมภาร กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมการปกครองของสังคมไทยแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงผ่าน 
ยุคสมัยต่าง ๆ ก็ยังคงรักษาแนวคิดเดิมคือความสัมพันธ์อันใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างพระมหา- 
กษัตริย์กับประชาชนและศาสนาไวิได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด “พระราชาก็ยัง 
เป็นกำลังของคนทุกข์ยาก” ซึ่งได้ทรงสงเคราะห์โดยทั่วทุกชนชั้นวรรณะให้เกิดความผาสุกอยู่เป็นนิจ 
ตรงตามหลักมนุษยธรรมในไตรภูมิพระร่วงดังได้กล่าวมาแล้วข้างด้นอย่างไม่เสื่อมคลาย และทรง 
เป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีของคนไทยตลอดไป 


'ะ^?^^ 


0๐ 




คำชี้แจง 


นามานุกรมเป็นหนังสืออ้างอิงประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเรียบเรียงคำอธิบาย โดยให้ข้อมูลที่ 
ละเอียดมากพอที่ผู้ค้นคว้าจะเลือกนำไปใช้ประโยชน์ได้ และมีเอกสารอ้างอิงเพื่อให้สืบค้นต่อไปได้ด้วย 

นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยฉบับนี้ ได้รวบรวมรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัย 
สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน มาจัดทำคำอธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในแต่ละรัชกาลโดย 
อาจจะมีประเด็นต่าง ๆ ที่ถกเถียงทางประวัติศาสตร์แทรกอยู่ด้วย ในการเรียบเรียงได้มอบหมายให้ 
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เป็นผู้เรียบเรียงคำอธิบาย โดยชื่อผู้เรียบเรียงจะปรากฏ 
อยู่ท้ายคำนั้น 

โดยปกติการจัดทำนามานุกรมนั้นจะจัดเรียงคำหรือชื่อตามลำดับตัวอักษร จาก ก-ฮ ตามลำดับ 
อักษรไทย แต่สำหรับนามานุกรมรายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยนี้ คณะบรรณาธิการมีความเห็นว่า 
สมควรเรียงลำดับเวลาตามประวัติศาสตร์ เพราะจะช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตามลำดับได้ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้มากกว่า 

ดังนั้นเนื้อหาทั้งหมดจึงแบ่งรายพระนามพระมหากษัตริย์ตามสมัยคือ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 
สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ อนึ่ง การสะกดพระนามของพระมหากษัตริย์ที่มีความแตกต่างกัน 
นั้น คณะบรรณาธิการเห็นว่าเพื่อรักษาความเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ จึงได้ดำเนินการดังนี้ 

๑. พระนามพระมหากษัตริย์สุโขทัยใช้ตามที่คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยได้ตรวจสอบ 
ชำระจากจารึกหลักต่าง ๆไว้แล้ว 

๒. พระนามพระมหากษัตริย์อยุธยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) 
จนถึงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น ได้สอบทานกับพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ 
หลวงประเสริฐอักษรนิส์ซึ่งมีการสะกดแตกต่างกันบ้าง 

๓. พระนามพระมหากษัตริย์สมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ใช้ตามมติคณะกรรมการชำระ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

วิธีใช้นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย มีดังนี้ 

๑. การเรียงลำดับพระนามพระมหากษัตริย์ใช้ตามลำดับเวลาทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ 
ในสมัยสุโขทัยเริ่มต้นที่รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และสิ้นสุดที่รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ ๔ 
(บรมปาล) รวม ๙ พระองค์ สมัยอยุธยาเริ่มต้นที่รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) 
จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ รวม ๓๓ พระองค์ แต่เท่าที่ปรากฏรายพระนามนั้นมี ๓๔ พระองค์ 


๑0 


โดยรวมขุนวรวงศาธิราชไว้ด้วย อย่างไรก็ตามในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พระบรมราชาธิบายเรื่องพระราชกรัณยานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ต่างก็มิได้ทรงกล่าวถึงขุนวรวงศาธิราชในฐานะพระมหากษัตริย์ชองอยุธยา 

สมัยกรุงธนบุรีมีเพียงรัชกาลเดียว ส่วนสมัยรัตนโกสินทร์เริ่มต้นที่รัชกาลพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชกาลปัจจุบัน คือรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 
อดุลยเดช 

อนึ่ง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปันเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอด้วย 
พระมหากษัตริย์แห่งสยาม คณะบรรณาธิการจึงนำข้อมูลชองพระบาทสมเด็จพระปันเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เพิ่มต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ด้วย 

๒. พระมหากษัตริย์ที่มีพระนามเรียกมากกว่า ๑ พระนามนั้น พระนามอื่นจะอยู่ในวงเล็บ 

๓. การใช้อัญพจน์ มีดังนี้ 

๓. ๑ ข้อความที่เป็นอัญพจน์ที่ปรากฏในคำอธิบายจะพิมพ์ด้วยตัวเอน และอยู่ใน 
เครื่องหมายอัญประกาศ (“ ”) 

๓. ๒ ข้อความที่เป็นธัญพจน์ที่ไม่ปรากฏอยู่ร่วมกับคำอธิบายจะพิมพ์ด้วยอักษรปกติ แต่ 
มีขนาดตัวอักษรเล็กกว่าคำอธิบาย 

๔. คำหรือความที่มีความสำคัญจะพิมพ์ด้วยอักษรปกติ และอยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ 

1 --) 

๕. การเขียนชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ หรือชื่อเฉพาะอื่นๆที่ปรากฏในคำอธิบาย อาจเขียนต่างกับ 
พจนานุกรม หรือต่างกับคำอธิบายชื่อนั้นๆในเล่มเดียวกัน เพราะเป็นการเขียนตามด้นฉบับเอกสาร 
ที่ใช้อ้างอิง 

สำหรับภาพประกอบนั้น คณะบรรณาธิการเห็นว่าควรใช้พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ประดิษฐาน 
ตามจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ทางราชการจัดสร้างขึ้น อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ยังมีไม่ครบทุกรัชกาล ดังนั้นเพื่อให้หนังสือนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทยมี 
ความสมบูรณ์และเกิดประโยชน์ต่อผูใช้ในทุกระดับ คณะบรรณาธิการจึงได้เพิ่มภาพพระพุทธรูปประจำ 
รัชกาลต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้นอุทิศ 
พระราชกุศลถวาย และอาจเพิ่มเติมพระบรมรูป ภาพถ่ายศิลาจารึก และโบราณสถานอื่นๆตามความ 
เหมาะสม 


0๒ 


สารบัญ 

พระราชนิพนธ์คำนำสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔ 

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ๖ 

พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี 

คำชี้แจง ๑๑ 

สารบัญ 

พระมหากษัตริย์ไทยสมัยสุโขทัย 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ๑๙ 

พ่อขุนบานเมือง ๒๒ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ๒๔ 

พระยาเลอไทย ๒๙ 

พระยางั่วนำถุม ๓๑ 

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลือไทย, ลิไทย) ๓๓ 

พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ๓๗ 

พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสลือไทย) ๔๐ 

พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) ๔๓ 

ผังราชสกุลวงศ์สุโขทัย ๔๔ 

พระมหากษัตริย์ไทยสมัยอยุธยา 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) ๔๙ 

สมเด็จพระราเมควร ๔๓ 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพ่องั่ว) ๔๖ 

สมเด็จพระเจ้าทองลัน ๔๙ 

สมเด็จพระเจ้ารามราชา ๖๑ 

สมเด็จพระนครินทราธิราช ๖๔ 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ๖๘ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ๗๓ 


สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ 

๗๘ 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 

๘๒ 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (หน่อพุทธางกูร) 

๘๖ 

สมเด็จพระรัษฎาธิราช 

๘๙ 

สมเด็จพระไชยราชาธิราช 

๙๒ 

สมเด็จพระแก้วฟ้า (สมเด็จพระยอดฟ้า) 

๙๗ 

ชุนวรวงศาธิราช 

๑๐๐ 

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเฑียรราชา) 

๑๐๔ 

สมเด็จพระมหินทราธิราช 

๑๑๙ 

สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า 

๑๑๗ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

๑๒๐ 

สมเด็จพระเอกาทศรถ 

๑๒๖ 

สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ 

๑๒๙ 

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 

๑๓๒ 

สมเด็จพระเชษฐาธิราช 

๑๓๗ 

สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 

๑๙๐ 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 

๑๔๒ 

สมเด็จเจ้าฟ้าไชย 

๑๔๗ 

สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 

๑๔๙ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

๑๔๒ 

สมเด็จพระเพทราชา 

๑๔๘ 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) 

๑๖๒ 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) 

๑๖๔ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 

๑๖๘ 

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 

๑๗๒ 

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ (สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์) 

๑๗๗ 


มหากษัตริย์ไทยสมัยธนบุรี 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 


๑๘สก 


พระมหากษัตริย์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ๑๘๙ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๑๙๕ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๐๐ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๐๗ 

พระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๑๒ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๑๕ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๒๑ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๒๘ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ๒๓๔ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๒๓๙ 

ภาคผนวก 

ที่มาของภาพ ๒๖๐ 

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๒๖๑ 

คณะผู้จัดทำ ๒๖๓ 



พระมหากษัตริย์ไทย 



จ 



ศิลาจารึกหลักที่ ๑ จารึกพ่อขุนรามคำแหง ด้านที่ ๑ 







พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 


พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑ แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย 
เสวยราชสมบัติตั้งแต่ พ.ศ. ๑๗๙๒ ถึงปีใดไม่ปรากฏ พระนามเดิมคือพ่อขุนบางกลางหาว มีมเหสีคือ 
นางเสือง มีพระราชโอรส ๓ พระองค์ พระราชธิดา ๒ พระองศ์ พระราชโอรสองศ์ใหญ่สิ้นพระชนม์ 
ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ส่วนพระราชโอรสองศ์ที่ ๒ และ ๓ คือพ่อขุนบานเมืองและพ่อขุนรามคำแหง 
ทรงครองราชย์ต่อมาตามลำดับ เดิมพ่อขุนบางกลางหาวทรงเป็นเจ้าเมืองอยู่ที่ใดไม่ปรากฏ แต่ข้อความ 
ในศิลาจารึกหลักที่ ๒ ทำให้ทราบว่าอยู่ใต้เมืองบางยางลงไป มีผู้เสนอความเห็นว่าพ่อขุนบางกลางหาว 
น่าจะอยู่แถวกำแพงเพชร 

ก่อนราชวงศ์พระร่วงอาณาจักรสุโขทัยมีราชวงศ์พ่อขุนศรีนาวนำถุมครองอยู่ ในรัชสมัยชอง 
พ่อขุนศรีนาวนำถุมซึ่งเริ่มประมาณ พ.ศ. ๑๗๖๒ อาณาจักรสุโขทัยครอบคลุมถึงเมืองฉอด (ใกล้แม่นํ้า 
เมย) ลำพูน น่าน พิษณุโลก ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยตกอยู่ใต้อำนาจขอมสบาดโขลญลำพง จนกระทั่ง 
พ่อขุนผาเมืองโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมสบาดโชลญ 
ลำพงไป พ่อขุนบางกลางหาวทรงยึดเมืองศรีสัชนาลัยได้และทรงเวนเมืองให้พ่อขุนผาเมือง พ่อขุน 
ผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์สุโขทัย พ่อขุนผาเมืองซึ่งเป็นพระชามาดา (ลูกเขย) 
ของกษัตริย์ขอมทรงยกพระนามศรีอินบดินทราทิตย์ซึ่งพระองค์ได้รับมาจากกษัตริย์ขอมมอบให้แก่ 
พ่อขุนบางกลางหาว แต่พ่อขุนบางกลางหาวทรงใช้พระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ บางทีอาจจะ 
ทรงเห็นว่าพระนามเดิมมาจากคำ อินทรปัต + อินทร + อาทิตย์ แสดงว่าอยู่ใต้อินทรปัตซึ่งเป็น 
เมืองหลวงของขอม (ดังปรากฏในจารึกหลักที่ ๒) ก็เป็นได้ 

การที่พ่อขุนผาเมืองทรงยกสุโขทัยและอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ อาจจะทรงเห็น 
ว่าสุโขทัยในขณะนั้นเป็นเมืองเล็กกว่าศรีสัชนาลัย หรืออาจจะเป็นเพราะว่านางเสือง พระมเหสีชอง 
พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพระภคินี (พี่สาว) ของพ่อขุนผาเมือง พ่อขุนบางกลางหาวจึงทรงมีสิทธิที่จะได้ 
ครองเมืองก่อนพ่อขุนผาเมืองก็เป็นได้ 

พ่อขุนผาเมืองเป็นเจ้าเมืองราด มีพระอนุชาคือพระยาคำแหงพระรามครองเมืองสระหลวง 
สองแคว (พิษณุโลก) โอรสของพระยาคำแหงพระราม คือ มหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี เมื่อเป็น 
ฆราวาสมีผีเมือในการสู้รบ ได้ชนช้างชนะหลายครั้ง รู้ศิลปศาสตร์หลายประการ ขณะอายุ ๓๐ ปี 
มีบุตรแต่เสียชีวิต มหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีจึงออกบวช ได้ไปปลูกต้นโพธิ้ สร้างพิหาร อาวาส และ 
ซ่อมแซมพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งในและนอกประเทศ เช่น พม่า อินเดีย และลังกา 


©๙ 


อนึ่ง เมืองราดตั้งอยู่ที่ใด มีผู้สันนิษฐานไว้ต่างๆกัน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 
ดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเมืองราดน่าจะอยู่ที่เพชรบูรณ์และเมืองสุมคือเมืองหล่มเก่า แต่ 
ผู้เขียน (ประเสริฐ ณ นคร) วางตำแหน่งเมืองราด เมืองสะค้า และเมืองสุมบาจายไว้ที่สุ่มแม่นํ้าน่าน 
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

จากจารึกหลักที่ ๒ ทำให้ทราบว่า เมืองราด เมืองสะค้า และเมืองสุมบาจาย เป็นกลุ่มเมืองที่อยู่ 
ใกล้กัน พ่อชุนผาเมืองอยู่เมืองราด และกษัตริย์น่านมีพระนามผานอง ผากอง และผาสุม แต่กษัตริย์ 
เมืองอื่นไม่ใช้ “ผา” นำหน้าพระนามเลย พ่อชุนผาเมืองจึงน่าจะเป็นกษัตริย์น่าน (คือ เมืองราดนั่นเอง) 
นอกจากนี้ยังมีพระราชโอรสชองกษัตริย์น่านมีพระนามว่าบาจาย อาจจะแสดงว่าน่านมีอำนาจเหนือ 
บาจาย แบบพระนามกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ้ แสดงว่ากรุงเทพฯ มีอำนาจเหนือราชบุรีนั่นเอง 

อีกประการหนึ่ง จารึกหลักที่ ๘ กล่าวถึงไพร่พลของพระเจ้าลิไทยว่า มีทั้งชาวสระหลวง สอง 
แคว พระบาง ฯลฯ เริ่มตั้งแต่เมืองทางทิศตะวันออกของสุโขทัย แล้วกวาดไปทางใต้ ทางทิศตะวันตก 
ทางทิศเหนือ จนกลับมาจบที่ทิศตะวันออกตามเดิม จารึกหลักอื่นเช่นหลักที่ ๓๘ และจารึกวัด 
อโสการาม (หลักที่ ๙๓) ก็ใช้ระบบเดียวกัน โดยถือตามพระพุทธศาสนาว่า ตะวันออกเป็นทิศหน้าแล้ว 
วนตามเข็มนาฬิกา เริ่มจากสระหลวง สองแควคือพิษณุโลก ไปปากยม (พิจิตร) พระบาง ไปชากังราว 
สุพรรณภาว กำแพงเพชร รวม ๓ เมืองที่กำแพงเพชร บางพาน (อำเภอพานกระต่าย กำแพงเพชร) 
ต่อไปจะถึงราด สะค้า สุมบาจายซึ่งจะอยู่ระหว่างทิศเหนือกวาดมาทางทิศตะวันออกของสุโขทัยและ 
ย่อมจะอยู่เหนือสระหลวง สองแควขึ้นไป จารึกหลักที่ ๑ วางสุมบาจายและสะค้าไว้ระหว่างพิษณุโลก 
กับเวียงจันทน์ 

อีกประการหนึ่ง ตอนพ่อชุนผาเมืองยกมาช่วยพ่อชุนบางกลางหาวรบกับขอมสบาดโชลญลำพง 
ที่สุโขทัย ล้าหากพ่อชุนผาเมืองอยู่แถวเพชรบูรณ์ คงจะมาช่วยไม่ทัน 

สินชัย กระบวนแสง จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พบใบลานที่วัดช้างคํ้า เมือง 
น่าน กล่าวถึงเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่ ๒ ว่า เจ้าผู้ครองน่านขึ้นตามแม่นํ้าน่านไปถึงอำเภอท่าปลา 
(ปัจจุบันคือจังหวัดอุตรดิตถ์) ใกล้ห้วยแม่จริม “เมืองราดเก่าหน” แสดงว่าสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยัง 
ทราบกันดีว่า เมืองราดอยู่บนแม่นี้าน่านใกล้อำเภอท่าปลา 


ประเสริฐ ณ นคร 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขพัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนต์พับลิชชิ่ง, ๒๔๔๘. 


๒๐ 




ซี &&& *3 *ซิ'^; 

ติ®®2223?; : 

5ะ:/ 

^®ตุ®ซ้ซี^ฏื' 

^ เ : เ ^ ธ ^ เ ^ ษ ''®’ 3 !? 1 ซี *®! เ ^! 

^'ฆั ซ่^ ^ ะสรฺ&ป์'7X7 ;X ะ*'^^&ฐ&3# 0 


ศิลาจารึกหลักที่ ๔๕ จารึกป่ขุนจิดขุนจอด 


พ่อขุนบานเมือง 


พ่อขุนบานเมือง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย เป็น 
พระราชโอรสชองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระอนุชาชองพระองศ์ พ่อขุน 
บานเมืองทรงครองราชย์ต่อจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จนถึง พ.ศ. ๑๘๒๒ พระนามปรากฏในจารึก 
หลักที่ ๑ และหลักที่ ๔๕ คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดว่าพระนามของพระองค์คือบาลเมือง ทั้งนี้เพราะ 
สมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้จดบันทึกประวัติศาสตร์ จึงมักจะแปลงพระนามเป็นภาษาบาลีไป พ่อขุน 
บานเมืองเสวยราชสมบัติในปีใดไม่ปรากฏ 

อนึ่ง ปีเสวยราชสมบัติของพระมหากษัตริย์สุโขทัยแตกต่างกันไปในเอกสารปัจจุบัน เนื่องจาก 
แต่เดิมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแบ่งเวลาครองราชสมบัติไว้คร่าว ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางการศึกษา โดยเฉลี่ยว่าพระมหากษัตริย์สุโขทัยแต่ละพระองค์ทรงครองราชสมบัติ 
ประมาณ ๒๐ ปี เมื่อมีหลักฐานเพิ่มเติมก็จะปรับศักราชใหม่ตามหลักฐาน รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
พ.ศ. ๑๗๘๐-พ.ศ. ๑๘๐๐ รัชกาลพ่อขุนบานเมือง พ.ศ. ๑๘๐๐-พ.ศ. ๑๘๒๐ รัชกาลพ่อขุน 
รามคำแหงมหาราช พ.ศ. ๑๘๒๐-พ.ศ. ๑๘๖๐ ทรงเพิ่มเวลาให้ เพราะทรงทราบว่าพ่อขุนรามคำแหง 
มหาราชทรงใช้เวลาขยายอาณาจักรออกไปกว้างชวางมากกว่ารัชกาลอื่น 


ประเสริฐ ณ นคร 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขพัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นตี๋งแอนต์พับลิชชิ่ง, ๒๔๔๘. 


๒๒ 




พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
ประดิษฐาน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 



พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 


พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เสวยราชย์ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๒ ถึงประมาณ พ.ศ. ๑๘๔๑ 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย พระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักร 
ไทยขึ้นเป็นปีกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น ทำให้ชาวไทยได้สะสมความรู้ทาง 
ศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่างๆลืบทอดกันมากว่า ๗๐๐ ปี 

พ่อขุนรามคำแหงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๓ ของพ่อขุนศริอินทราทิตย์กับนางเสือง พระเชษฐา 
องค์แรกสิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระเชษฐาองค์ที่ ๒ ทรงพระนามตามศิลาจารึกว่า พระยา 
บานเมือง ได้เสวยราชย์ต่อจากพระราชบิดา เมื่อสิ้นพระชนม์แล้วพ่อขุนรามคำแหงจึงได้เสวยราชย์ 
ต่อมา 

ตามพงศาวดารโยนก พ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัย พระยามังรายมหาราช (หรือ 
พระยาเม็งราย) แห่งล้านนา และพระยางำเมืองแห่งพะเยา เป็นศิษย์ร่วมพระอาจารย์เดียวกัน ณ 
สำนักพระสุกทันตฤๅษีที่เมืองละโว้ จึงน่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน พระยามังรายประสูติเมื่อ พ.ศ. 
๑๗๘๒ พ่อขุนรามคำแหงน่าจะประสูติในปีใกล้เคียงกันนี้ 

เมื่อพ่อขุนรามคำแหงมีพระชนมายุ ๑๙ พรรษา พระองค์ได้ทรงทำยุทธหัตถีมีชัยต่อขุนสามชน 
เจ้าเมืองฉอด (อยู่ริมแม่นํ้าเมยใกล้จังหวัดตาก แต่อาจจะอยู่ในเขตประเทศพม่าในปัจจุบัน) พ่อขุน 
ศรีอินทราทิตย์จึงทรงขนานพระนามพ่อขุนรามคำแหงว่า “พระรามคำแหง ” สันนิษฐานว่าพระนามเดิม 
ของพระองค์คือ “ราม” เพราะปรากฏพระนามเมื่อเสวยราชย์แล้วว่า “พ่อขุนรามราช” อนึ่ง สมัยนั้น 
นิยมนำชื่อป่มาตั้งเป็นชื่อหลาน พระราชนัดดาของพระองค์มีพระนามว่า “พระยาพระราม” (จารึก 
หลักที่ ๑๑) และในชั้นพระราชนัดดาของพระราชนัดดามีเจ้าเมืองพระนามว่า “พระยาบาลเมือง” และ 
“พระยาราม” (เหตุการณ์ พ.ศ. ๑๙๖๒) ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ 
อักษรนิติ้ 

ตรี อมาตยกุล ได้เสนอว่า พ่อขุนรามคำแหงน่าจะเสวยราชย์ พ.ศ. ๑๘๒๒ เพราะเป็นปีที่ทรง 
ปลูกต้นตาลที่สุโขทัย ประเสริฐ ณ นคร จึงได้หาหลักฐานมาประกอบว่า กษัตริย์ไทอาหมทรงปลูก 
ด้นไทรครั้งขึ้นเสวยราชย์ อย่างน้อย ๗ รัชกาลด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างโชคชัยว่ารัชกาลจะอยู่ยืนยง 
เหมือนต้นไม้ อนึ่งต้นตาลและต้นไทรเป็นต้นไม้ศักดิ้สิทธึ๋ของลังกา 

รัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเพื่องฟูและเจริญขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมาก ระบบ 
การปกครองภายในก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อสัมพันธ์กับ 
ต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ไพร่ฟ้าประชาชนอยู่ดีกินดี สภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้ง 


๒๔ 


ทางเกษตร การชลประทาน การอุตสาหกรรม และการศาสนา อาณาเขตชองกรุงสุโขทัยได้ขยายออก 
ไปกว้างใหญ่ไพศาล 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ ทำให้อนุชนสามารถ 
ศึกษาความรู้ต่าง ๆได้สืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน ตัวหนังสือไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมี 
ลักษณะพิเศษกว่าตัวหนังสือชองชาติอื่นซึ่งขอยืมตัวหนังสือชองอินเดียมาใช้ คือพระองค์ได้ประดิษฐ์ 
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เพิ่มขึ้นให้สามารถเขียนแทนเลียงพูดชองคำภาษาไทยได้ทุกคำ และ 
ได้นำสระและพยัญชนะมาอยู่ในบรรทัดเดียวกันโดยไม่ต้องใช้พยัญชนะซ้อนกัน ทำให้เขียนและอ่าน 
หนังลือไทยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นมาก นับว่าพระองค์ทรงพระปรีชาลํ้าเลิศ และทรงเห็นการณ์ไกล 
อย่างหาผูใดเทียบเทียมได้ยาก 

ในด้านการปกครอง เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงชจัดอิทธิพลของเขมรออกไปจากเมืองสุโขทัย 
ได้ในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ การปกครองของกษัตริย์สุโขทัยเป็นแบบพ่อปกครองลูก ดังข้อความใน 
จารึกหลักที่ ๑ ว่า “เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูบำเรอแก่แม่กู กูได้ตัวเนื้อตัวบํลา กูเอามาแก่พ่อกู 
กูได้หมากส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อยกินดี กูเอามาแก'พ่อกู กูไบํดีหนังวังช้างได้ กูเอามาแก 1 พ่อกู 
กูไบํท่อบ้านท่อเมือง ได้ช้างได้งวงได้ปีวได้นาง ได้เงือนได้ทอง กูเอามาเวนแก'พ่อกู” ข้อความดังกล่าว 
แสดงการนับถือพ่อแม่ และถือว่าความผูกพันในครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญ ครอบครัวทั้งหลายรวมกัน 
เช้าก็เป็นเมืองหรือรัฐ มีเจ้าเมืองหรือพระมหากษัตริย์เป็นหัวหน้าครอบครัว พระมหากษัตริย์เปรียบ 
เสมือนหัวหน้าครอบครัวใหญ่ ปกครองพลเมืองเสมือนเป็นลูกหลาน ช่วย'ให้มีที่'ทำกิน คอยป้องกันมิให้ 
คนถิ่นอื่นมาแย่งชิงถิ่น ถ้าลูกหลานทะเลาะวิวาทกัน ก็ตัดสินคดีด้วยความเป็นธรรม 

พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจสิทธึ๋ขาดที่จะบริหารราชการแผ่นดิน ทำคึกสงครามตลอดจน 
พิพากษาอรรถคดี แต่ก็มิได้ใช้พระราชอำนาจเฉียบขาดอย่างกษัตริย์เขมร ดังปรากฏข้อความในจารึก 
หลักที่ ๑ ว่า ราษฎรสามารถค้าขายได้โดยเสรี เจ้าเมืองไม่เรียกเก็บจังกอบ หรือภาษีผ่านทาง ผูใด 
ล้มตายลง ทรัพย์สมบัติตกเป็นมรดกแก่ลูก หากผูใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในกรณีพิพาท ก็มีสิทธิ้ 
ไปสั่นกระดิ่งถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้ 

ยิ่งกว่านั้น พ่อขุนรามคำแหงมหาราชยังทรงใช้พระพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยในการปกครอง 
โดยได้ทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาตรขึ้น ให้พระเถรานุเถระแสดงพระธรรมเทศนาแก , ประชาชน 
ในวันพระ ส่วนวันธรรมดาพระองค์เสด็จประทับเป็นประธานให้เจ้านายและข้าราชการปรึกษาราชการ 
ร่วมกัน เมื่อประชาชนเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ดีที่ชอบ การ 
ปกครองก็จะสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น 

ในด้านอาณาเขต พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง คือ 
ทางทิศตะวันออกทรงปราบได้เมืองสระหลวง สองแคว (พิษณุโลก) สุมบาจาย สะค้า (สองเมืองนี้อาจ 
อยู่แถวลุ่มแม่นั้าน่านหรือแควป่าสักก็ได้) ข้ามส่งแม่นํ้าโขงไปถึงเวียงจันทน์ เวียงคำในประเทศลาว 


๒๕ 


ทางทิศใต้พระองค์ทรงปราบได้คนที (บ้านโคน กำแพงเพชร) พระบาง (นครสวรรค์) แพรก (ชัยนาท) 
สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช มีส่งทะเลสมุทร (มหาสมุทร) เป็นเขตแดน ทางทิศ 
ตะวันตกพระองค์ทรงปราบได้เมืองฉอด เมืองหงสาวดี และมีมหาสมุทรเป็นเขตแดน ทางทิศเหนือ 
พระองค์ทรงปราบได้เมืองแพร่ เมืองน่าน เมืองพลัว (อำเภอปัว จังหวัดน่าน) ข้ามส่งโขงไปถึงเมืองชวา 
(หลวงพระบาง) เป็นเขตแดน 

ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างพระราชไมตรีกับ 
พระยามังรายแห่งล้านนาและพระยางำเมืองแห่งพะเยาทางด้านเหนือ และทรงยินยอมให้พระยามิงราย 
ขยายอาณาเขตล้านนาทางแม่นํ้ากก แม่นํ้าปิง และแม่นํ้าวังได้อย่างสะดวก เพื่อให้เป็นกันชนระหว่าง 
จีนกับสุโขทัย และยังได้เสด็จไปทรงช่วยเหลือพระยามิงรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ. 
๑๘๓๙ ด้วย 

ทางประเทศมอญ มีพ่อค้าไทยใหญ่ชื่อมะกะโทได้เข้ารับราชการอยู่ในราชสำนักของพ่อขุน 
รามคำแหงมหาราช มะกะโทได้ผูกสมัครรักใคร่กับพระราชธิดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแล้ว 
พากันหนีไปอยู่เมืองเมาะตะมะ ต่อมาได้ฆ่าเจ้าเมืองเมาะตะมะแล้วเป็นเจ้าเมืองแทนเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๔ 
แล้วขอพระราชทานอภัยโทษต่อพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และได้รับพระราชทานนามเป็นพระเจ้าฟ้ารั่ว 
และยินยอมเป็นประเทศราชชองกรุงสุโขทัย 

ทางทิศใต้พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงอัญเชิญพระมหาเถรสังฆราชผู้เรียนจบพระไตรปิฎก 
มาจากนครศรีธรรมราช เพื่อให้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย 

ส่วนเมืองละโว้ยังเป็นเอกราชอยู่ เพราะปรากฏว่าระหว่าง พ.ศ. ๑๘๓๔-พ.ศ. ๑๘๔๐ ยังส่ง 
เครื่องบรรณาการไปเมืองจีนอยู่ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชคงจะได้ทรงผูกไมตรีเป็นมิตรกับเมืองละโว้ 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งราชทูตไปเมืองจีน ๓ ครั้ง เพื่อแสดงความเป็นมิตรไมตรีกับประเทศ 
จีน 

วรรณกรรมสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสูญหายไปหมดแล้ว คงเหลือแต่จารึกหลักที่ ๑ (พ.ศ. 
๑๘๓๔) ซึ่งแม้จะมีข้อความเป็นร้อยแก้ว แต่ก็มีสัมผัสคล้องจองกันทำให้ไพเราะ เช่น “ในนํ้าปีปลา 
ในนาปีข้าว...ลูท่างเพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย...เห็นข้าวท่านปใคร่พีน เห็นสินท่านปใคร่เดือด” 
นับเป็นวรรณคดีเริ่มแรกของกรุงสุโขทัย ซึ่งตกทอดมาถึงปัจจุบันโดยมิได้มีผู้มาคัดลอกให้ผิดเพี้ยนไป 
จากเดิม 

จดหมายเหตุจีนระบุว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตใน พ.ศ. ๑๘๔๑ พระยาเลอไทยซึ่ง 
เป็นพระราชโอรสเสวยราชย์ต่อมา 


ประเสริฐ ณ นคร 


๒๖ 


เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการพิจารณาและจดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์. ประชุมศิลาจารึกภาค ที่ ๑. กรุงเทพฯ: สำนัก 
ราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๒๑. 

ตรี อมาตยกุล. “ประวัติศาสตร์สุโขนัย.” แถลงงานประวิตศาสตร์เอกสารโบราณคดี. ปืที่ ๑๔ เล่ม ๑ (๒๕๒๓) ปืที่ ๑๕ 
เล่ม ๑ (๒๕๒๔) ปืที่ ๑๖ เล่ม ๑ (๒๕๒๕) และ'ปืที่ ๑๘ เล่ม ๑ (๒๕๒๗). 

ประชากิจกรจกร, พระยา. พงศาวดารโยนก. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

ประเสริฐ ณ นคร. “ประวัติศาสตร์สุโขนัยจากจารึก.” ใน งานจารึกและประวิตศาสตร์ของประเสริฐ ณ นคร. นครปฐม: 
โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและฟิกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, ๒๕๓๔. 

. “ลายสือไทย.” ใน งานจารึกและประวิตศาสตร์ของประเสริฐ ณ นคร. นครปฐม: โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมและ 
ฟิกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน, ๒๕๓๔. 

พระคลัง (หน), เจ้าพระยา. ราชาธิราช. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๑๕. 


๒๗ 




ศิลาจารึกหลักที่ ๒ จารึกวัดศรีชุม 



















พระยาเลอไทย 


พระยาเลอไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย เป็น 
พระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นพระราชบิดาของพระมหาธรรมราชาที่ ๑ 
(ลือไทย, ลิไทย) พระยาเลอไทยเสวยราชสมบัติ พ.ศ. ๑๘๔๑-พ.ศ. ๑๘๖๖ 

ศิลาจารึกหลักที่ ๒ กล่าวถึงพระยาเลอไทยว่า “หลานพ่อขุนศรีอินทราทิตย ผู้หนึ่งชื่อธรรมราชา 
พุล (คือเกิด) รู้บุญรู้ธรรมมีปรีชญาแก่กม (ปรีชามากมาย) ปมิกล่าวถี่เลย” ในปัจจุบันยังไม่ปรากฏ 
หลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับพระองศ์เลย 

ปีที่พระยาเลอไทยเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้หลักฐานจากจดหมายเหตุจีนซึ่งบันทึกว่าพระองศ์ได้ 
ทรงส่งราชทูตไปถึงเมืองจีนในต้น ค.ศ. ๑๒๙๙ ซึ่งเป็นปีที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสวรรคต คือ พ.ศ. 
๑๘๔๑ (สมัยเดิมถ้าเป็นเดือนมกราคมถึงมีนาคม ต้องใช้ ๔๔๒ บวก ถ้าเป็นเดือนเมษายนถึงธันวาคม 
จึงจะใช้ ๔๔๓ บวก อย่างไรก็ดี เรือออกเดินทางไปก่อนนั้นหลายเดือน พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึง 
สวรรคตเมื่อปลาย ค.ศ. ๑๒๙๘ ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๔๑) ส่วนปีสิ้นรัชกาลพระยาเลอไทย ดือ พ.ศ. 
๑๘๖๖ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลของพระยางั่วนำถุม 


ประเสริฐ ณ นคร 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศึลปากร. ประชุมจารึกภาค ที่ ๘ จารึก สุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร์นตึ๋งแอนด์ทับลิชชิ่ง, ๒๔๔๘. 


๒๙ 




วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย 

















พระยางั่วนำถุม 


พระยางั่วนำถุม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัย เสวย 
ราชสมบัติตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๖๖-พ.ศ. ๑๘๙๐ ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวไว้ว่า พระองค์เป็นพระราชโอรส 
ของพ่อชุนบานเมือง พระยางั่วนำถุมทรงสถาปนาพระยาลือไทย (พระมหาธรรมราชาที่ ๑) ให้เป็น 
พระมหาอุปราช ทรงครองเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๓ 

หลังจากปี พ.ศ. ๑๘๔๑ ซึ่งเป็นปีสวรรคตชองพ่อชุนรามคำแหงมหาราช อาณาจักรสุโขทัย 
ก็แตกสลาย เมืองต่างๆตั้งตัวเป็นเอกราช เช่น เมืองคนที (กำแพงเพชร) พระบาง (นครสวรรค์) 
เชียงทอง (ระแหงตาก) มาถึงรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลือไทย) จึงทรงชยายอาณาจักรสุโขทัย 
ออกไปใหม่ (จารึกหลักที่ ๓) 

ปีเสวยราชสมบัติของพระยางั่วน่ำถุมคือ พ.ศ. ๑๘๖๖ ซึ่งคำนวณจากปีที่พระยาลิไทย 
(ลือไทย) แต่งไตรภูมิพระร่วงคือปีระกา ศักราช ๒๓ (เมื่อพระยาลิไทยทรงครองราชสมบัติในเมือง 
ศรีสัชนาลัยได้ ๖ ปี) เมื่อเทียบกับจารึกหลักที่ ๕ ซึ่งกล่าวว่าเมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๔ พระยาลิไทยเสวยราชย์ 
ในเมืองศรีสัชนาลัยได้ ๒๒ ปี (คือ ๑๖ ปีหลังจากทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง) คือศักราช 
๒๓ -1-๑๖ เท่ากับศักราช ๓๙ เอา ๓๘ ลบ จะได้ศักราช ๑ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. ๑๘๖๖ ถือเป็นปีที่พระยา 
งั่วนำถุมครองราชย์ 

ส่วนปีสวรรคตของพระยางั่วนำถุมคำนวณได้จากปีที่พระยาลิไทยทรงยกกองทัพไปปราบสุโขทัย 
ใน พ.ศ. ๑๘๙๐ แล้วเสด็จขึ้นเสวยราชย์ (จารึกหลักที่ ๔) อาจจะเป็นเพราะพระโอรสของพระยา 
งั่วนำถุมจะเสวยราชย์สืบแทนพระราชบิดา พระยาลิไทยซึ่งทรงดำรงตำแหน่งมหาอุปราชจึงต้องเสด็จ 
ไปปราบปรามก็เป็นได้ 


ประเสริฐ ณ นคร 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศึลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร์นส์งแอนด์ทับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 
ชินกาลมาลีปกรณ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาทัย, ๒๕๔๐. 

สิไทย, พระญา. ไตรภูมิพระร่วง. นนทบุรี: เจริญอักษรการพิมพ์, ๒๕๑๕. 


๓© 




ศิลาจารึกหลักที่ ๓ จารึกนครชุม 







พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลือไทย, ลิไทย) 


พระมหาธรรมราชาที่ ๑ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์พระร่วง 
กรุงสุโขทัย เป็นพระราชโอรสของพระยาเลอไทยและเป็นพระราชนัดดา (หลานปู) ชองพ่อชุนรามคำแหง 
มหาราช ชาวสวรรคโลกสุโขทัยนับถือพระร่วงและพระลือยิ่งกว่ากษัตริย์สุโขทัยพระองค์อื่น เพราะ 
พระร่วงคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระลือคือพระยาลือไทย ทรงรวบรวมดินแดนอาณาจักร 
สุโขทัยให้กว้างขวางออกไป 

พระยาลือไทยทรงเป็นพระมหาอุปราชอยู่ ณ เมืองศรีสัชนาลัยตั้งแต่ พ.ศ. ๑๘๘๓ ระหว่างนั้น 
ได้ทรงพระนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงใน พ.ศ. ๑๘๘๘ ต่อมาใน พ.ศ. ๑๘๙๐ จึงได้เสวยราชย์ครองกรุง 
สุโขทัยจนถึง พ.ศ. ๑๙๑๑ 

เมื่อพ่อชุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตใน พ.ศ. ๑๘๔๑ แล้ว อาณาจักรสุโขทัยแตกสลาย เมือง 
ต่างๆ เช่น เมืองคนที (กำแพงเพชร) พระบาง (นครสวรรค์) เชียงทอง (ระแหงตาก) ตั้งตัวเป็นเอกราช 
มาถึงรัชสมัยพระยาลือไทย พระองค์ทรงขยายอาณาจักรสุโขทัยออกไปใหม่ (จารึกหลักที่ ๓) แต่ 
ไม่กว้างขวางเหมือนเดิม ทางทิศใต็ไปถึงพระบาง (นครสวรรค์) คนที (กำแพงเพชร) ทรงตีได้เมืองแพร่ 
(จารึกหลักที่ ๙) และตามจารึกหลักที่ ๘ ด้านที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๐ ทรงตีได้เมืองน่านและเขาบุรี (ชวา 
หรือหลวงพระบาง) เดิมอ่านไว้ว่า นำ...บุรี และทรงมีเมืองเหล่านี้เป็นบริวาร เริ่มตั้งแต่สระหลวง สอง 
แคว (พิษณุโลก) ทางทิศตะวันออกของสุโขทัย เวียนตามเข็มนาฬิกาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไป 
ทางทิศใต้มีเมืองปากยม (พิจิตร) พระบาง (นครสวรรค์) ชากังราว สุพรรณภาว นครพระชุม 
(กำแพงเพชร) กวาดไปทางทิศตะวันตก ทิศเหนือ กลับไปทิศตะวันออก ซึ่งรวมถึงเมืองราด สะค้า 
สุมบาจาย (น่าจะอยู่แถวอุตรดิตถ์ ไม่ใช่เพชรบูรณ์ เพราะต้องอยู่เหนือสระหลวง สองแคว ขึ้นไป) 

ตามพงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ์ว่าอยุธยายึดชัยนาท (พิษณุโลก) ได้ พระยาลือไทย 
ทูลขอคืนจากอยุธยาได้ แล้วทรงไปครองชัยนาทแต่นั้นมา อาจสันนิษฐานได้ว่า พ.ศ. ๑๙๐๔ พระยา 
ลือไทยทรงพระผนวช อยุธยาจึงมายึดพิษณุโลกได้ พระยาลือไทยทรงขอพิษณุโลกคืนได้ จึงทรงครอง 
พิษณุโลกเป็นเมืองหลวงจนสิ้นรัชกาล 

จารึกหลักที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๐๕๒ กล่าวถึงศาสนาว่ามี ๑. พุทธศาสน์ ๒. ไสยศาสตร์ และ 
๓. พระเทพกรรม ในจารึกหลักอื่นนอกจากไสยศาสตร์ยังมีคำว่า ไคพาคม ซึ่งหมายถึงศาสนาพราหมณ์ 
แต่ไม่มีใครทราบว่าพระเทพกรรมหมายถึงอะไร อาจจะเป็นเรื่องถือผี ถือเทพารักษ์ ทางล้านนา 
สมัยนั้นนับถือพวกเสื้อ เสื้อนา เสื้อฝาย ฯลฯ สุโขทัยมีผีพระชพุง เป็นต้น อนึ่ง ก่อนไปคล้องช้าง ต้อง 
มีพิธีบวงสรวงพระเทพกรรม ได้แก่ พระคเณศและพระชันธกุมาร 


๓๓ 


พระยาลือไทยทรงศึกษาศาสนาพุทธอย่างลุ่มลึกและทรงพระปรีชาสามารถในศิลปศาสตร์ ๑๘ 
ประการ เช่น ทรงรู้จักชื่อดาวกว่าพันดวง ทรงเชี่ยวชาญทางโหราศาสตร์และพฤฒิบาศ เป็นต้น ทรง 
คำนวณวันเดือนปีที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ วันสิ้นศาสนา (จารึกหลักที่ ๓) วันสิ้นกัลป้ (จารึกหลัก 
ที่ ๗) ลูกต้องตามคัมภีร์ ทรงแกัไขปฏิทินให้ลูกต้อง ทรงปัญจศีลทุกเวลา ทรงพระไตรปิฎก ทรง 
พราสอนพระวินัย พระอภิธรรมให้พระภิกษุสงฆ์ ทรงก่อพระเจดีย์ ปลูกต้นศรีมหาโพธิ้ ทรงส่งคน 
ไปจำลองพระพุทธบาทที่สุมนกูฏบรรพตมาประดิษฐานไว้บนเขาในเมืองที่พระองค์ทรงชยายอาณาเขต 
ไปถึง พ.ศ. ๑๙๐๔ ทรงอัญเชิญพระมหาสามีสังฆราชจากนครพัน (เมืองเมาะตะมะเก่า) มาจำพรรษา 
ในป่ามะม่วงและพระองค์ทรงพระผนวชในปีนั้น เมื่อทรงลาสิกขาแล้วเสด็จไปประทับที่พิษณุโลก 

ตำนานมูลศาสนากล่าวว่า พระสงฆ์ลัทธิลังกาวงศ์ (เก่า) นำศาสนามาจากนครพันและถือเอา 
เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังอโยธยา ชวา (หลวงพระบาง) น่าน 
สุโขทัย และเชียงใหม่ พระยาลือไทยทรงอุปถัมภ์ศาสนาอื่นด้วย เช่น พ.ศ. ๑๘๙๒ เสด็จไปประดิษฐาน 
รูปพระมเหศวร รูปพระวิษณุในหอเทวาลัยมหาเกษตรในป่ามะม่วง (จารึกหลักที่ ๘) 

พระยาลือไทยทรงยึดหลักปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมต่อเชลยศึก (จารึกหลักที่ ๕) เมื่อประชาชน 
สิ้นชีวิตก็ให้ทรัพย์สมบัติตกเป็นของลูกและน้อง (จารึกหลักที่ ๓) ทรงดำริให้ยกพนังจากพิษณุโลกมาถึง 
สุโขทัยเพื่อการชลประทานและการประมงของประชาชน (จารึกหลักที่ ๘) 

การควบคุมกำลังพลของสุโขทัยคงเป็นแบบเดียวกับวิธีการของล้านนาที่ปรากฏในมีงรายศาสตร์ 
กล่าวคือ ไพร่สิบคนให้มีนายสิบควบคุม นายร้อยหรือหัวปากควบคุมนายสิบ ๑๐ คน และมีหัวพัน 
หรือเจ้าพัน หัวหมื่นหรือเจ้าหมื่น เจ้าแสน ควบคุมขึ้นไปตามลำดับชั้น นายร้อยและนายพันจะติดต่อ 
กันผ่านล่ามพัน นายพันกับเจ้าหมื่นจะติดต่อถันผ่านล่ามหมื่น จารึกหลักที่ ๔๕ กล่าวถึง “ล่ามหมื่น 
ล่าม (พ)...” และจารึกหลักที่ ๘๖ กล่าวถึงหัวปาก (นายร้อย) การปกครองกันตามลำดับชั้นนี้ไทอาหม 
ก็ใช้แบบเดียวกัน 

ศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในรัชกาลของพระยาลือไทย คือพระพุทธบาทที่จำลองมา 
จากเขาสุมนกูฏในลังกา พระพุทธรูปปางลีลาและพระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และ 
ในจารึกหลักที่ ๔๒ กล่าวถึงการสร้างพระพิมพ์จำนวนเท่ากับอายุของผู้สร้างเป็นจำนวนวัน เช่น แม่เฉา 
อายุ ๗๕ ปี สร้างพระพิมพ์ ๒๗,๕๐๐ องค์ จึงมีพระพิมพ์ให้คนไทยได้บูชาทั่วถึงกันมาจนทุกวันนี้ 

ประเสริฐ ณ นคร 


๓๔ 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาค ที่ ๘ จารึก สุโขท้ย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ่งแอนดำลับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

ชิน กาลมาลีปกรณ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 

ตำนานมูลศาสนา. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๑๙. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 
๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๘) 

ประชุมพงศาวดาร ฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕. 

ประเสริฐ ณ นคร. มงรายศาสตร์หรึอกฎหมายพระเจ้ามิงราย. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประธัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๑. 


๓๕ 



ศิลาจารึกหลักที่ ๙๓ จารึกวัดอโสการาม 
















พระมหาธรรมราชาที่ ๒ 


พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๗ แห่งราชวงศ์พระร่วง 
กรุงสุโขทัย เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลือไทยหรือลิไทย) เสวยราชสมบัติตั้งแต่ 
พ.ศ. ๑๙๑๑-พ.ศ. ๑๙๔๒ จึงทรงผนวช (จารึกหลักที่ ๙๓ และหลักที่ ๒๘๖) จารึกหลักที่ ๑๐ 
พ.ศ. ๑๙๔๗ กล่าวถึงท่านเจ้าพันให้คนหุงจังหันเจ้าธรรมราช และจารึกหลักที่ ๒๖๔ กล่าวถึงเรื่อง 
พระมหาธรรมราชาที่ ๒ สวรรคตใน พ.ศ. ๑๙๕๒ 

จารึกหลักที่ ๙๓ และหลักที่ ๒๘๖ ตอนที่เป็นภาษาบาลี มีช้อความว่าศักราช ๗๓๐ (พ.ศ. 
๑๙๑๑) พระมหาธรรมราชาธิราช (ที่ ๒) ได้ประสูติจากพระครรภ์...เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา 
ก็ได้สำเร็จการศึกษาและได้ราชสมบัติ...จึงมีผู้ตีความว่าพระองศ์ประสูติใน พ.ศ. ๑๙๑๑ แต่ข้อความ 
ตอนหลังมีว่า เมื่อพระชนมายุ ๓๘ พรรษา ศักราช ๗๕๘ (พ.ศ. ๑๙๓๙) ได้ขยายอาณาจักรให้ 
กว้างขวางออกไป แสดงว่าพระองค์ประสูติ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๑ ฉะนั้น พ.ศ. ๑๙๑๑ จึงควรเป็นปีเสวย 
ราชสมบัติของพระองค์ 

จารึกหลักที่ ๙๓ และหลักที่ ๒๘๖ กล่าวว่า เมื่อพระชนมายุได้ ๓๘ พรรษา พ.ศ. ๑๙๓๙ ทรง 
ปกครองปกกาว (ปกหมายถึงปกครอง กาวคือชาวกาวหรือชาวน่าน ปกกาวจึงหมายถึงปกครองรัฐน่าน) 
ชวา (หลวงพระบาง) ดอยอุย พระบาง (นครสวรรค์) สุมบาจาย ถึงสายยโสธร นครไทย เพชรบูรณ์ 
เชียงดง เชียงทอง ไตรตรึงษ์ ฉอด นครพัน นาคปุระ (เขียงแสน) จารึกหลักที่ ๖๔ พ.ศ. ๑๙๓๕ 
มีข้อความแสดงว่า แพร่ งาว พลัว อยู่ใต้ความดูแลชองน่านซึ่งเป็นแคว้นอยู่ภายใต้ความดูแลของสุโขทัย 
พ.ศ. ๑๙๔๒ ในขณะที่พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ทรงผนวชอยู่ พระมเหสีทรงทำหน้าที่ผู้สำเร็จ 
ราชการและจะทรงยกพระรามราชาธิราชพระราชโอรสของพระนางเป็นพระธรรมราชาธิราช แต่ในปี 
ถัดไป พ.ศ. ๑๙๔๓ พระชายาอีกองค์หนึ่งกับพระราชโอรส ทรงพระนามว่าพระเจ้าไสลือไทยได้ 
ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสลือไทย) พระนามพระธรรมราชาธิราช ในจารึกหลัก 
ที่ ๙๓ ก็ลบเลือนเห็นแต่ “...ม ราชาธิราช” และข้อความที่ปรากฏในจารึกหลักที่ ๒๘๖ ก็กล่าวถึง 
พระรามราชาธิราชผู้ทรงเป็นโอรสองศ์แรก ไม่เอ่ยถึงพระธรรมราชาอีก เอกสารอื่นก็ไม่เคยกล่าวถึง 
พระองค์อีกเลย 

จารึกหลักที่ ๓๘ พ.ศ. ๑๙๔๐ จารเรื่องกฎหมายลักษณะโจร (หรือกฎหมายลักษณะลักพา) 
เป็นกฎหมายเก่าที่สุดของไทยที่ปรากฏตามรูปเดิมโดยไม่มีการแก้ไข มีข้อความแสดงว่ากฎหมาย 
สมัยนั้นอาศัยพระธรรมศาสตร์และราชศาสตร์เป็นหลัก 


๓๗ 


ธรรมศาสตร์และราชศาสตร์นั้น ชาวอินเดียถือว่าสากลพิภพอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติอัน 
แปรเปลี่ยนมิได้คือ ธรรม ซึ่งพระมนูได้นำมาเผยแพร่แก่มนุษย์ทั้งหลายในรูปธรรมศาสตร์ กษัตริย์ 
อินเดียไม่มีหน้าที่ออกกฎหมาย แต่จะต้องเรียนรู้ธรรมโดยศึกษาธรรมศาสตร์แล้วตัดสินคดีไปตามหลัก 
ในธรรมศาสตร์นั้น มอญเป็นผู้เริ่มเขียนธัมมสัตถ (ธรรมศาสตร์) ฉบับที่พระเจ้าฟ้ารั่วผู้ครองประเทศ 
รามัญ (ในสมัยสุโขทัย) สร้างขึ้นไว้ เป็นฉบับที่แพร่หลายมาก งานนี้ใช้หลักการจากธรรมศาสตร์ของ 
พวกฮินดู แต่เปลี่ยนข้อความที่เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์มาเป็นศาสนาพุทธเพื่อเป็นหลักให้กษัตริย์ที่ถือ 
ศาสนาพุทธใช้พิพากษาคดี พระเจ้าลู่ทองกษัตริย์พระองค์แรกของอยุธยาก็ทรงใช้ธัมมสัตถแบบมอญ 
เป็นเกณฑ์ตัดสินคดีเหมือนกัน ส่วนราชศาสตร์รวบรวมข้อความที่กษัตริย์วินิจฉัยจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ 
มีลักษณะแบบเดียวกับธัมมสัตถและใช้รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธัมมสัตถ 

พ.ศ. ๑๙๑๒ พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ทรงล่งพระมหาสุมนเถระไปสืบศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศ์ 
เก่าหรือรามัญวงศ์ที่เชียงใหม่ ตามที่พระเจ้าถือนาแห่งล้านนาทรงขอมา ตามพงศาวดารโยนกพระยาศรี 
ธรรมราชทรงล่งพระมหาสุมนเถระไปล้านนา ทำให้สันนิษฐานว่าพระมหาธรรมราชาที่ ๒ อาจจะมี 
พระนามเดิมว่าศรี รับกับข้อความในจารึกหลักที่ ๑๐๒ พ.ศ. ๑๙๒๒ ที่กล่าวย้อนหลังไปเกี่ยวกับ 
ท่านพระศรีราชโอรสเมืองสุโขทัยนี้ 

พงศาวดารโยนกกล่าวถึงเจ้าเมืองสุโขทัยขอกองทัพเชียงใหม่ไปช่วยป้องกันสุโขทัยจากการโจมดี 
ของอยุธยาแล้วเกิดกลับใจ ลอบยกพลออกปล้นทัพเขียงใหม่ ตรงกับเหตุการณ์ที่ปรากฏในพระราช- 
พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้ว่า พ.ศ. ๑๙๓๑ กองทัพอยุธยายกไปดีเมืองชากังราว 
(กำแพงเพชร) แต่สมเด็จพระบรมราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระประชวร และเสด็จกลับ 
พระนครเสียก่อน 

ในรัชกาลพระมหาธรรมราชาที่ ๒ อาณาจักรสุโขทัยตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 
๑๙๒๑ จนถึง พ.ศ. ๑๙๓๑ จึงกลับเป็นเอกราชได้ 


ประเสริฐ ณ นคร 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นตี๋งแอนต์ทับลิชชิ่ง, ๒๔๔๘. 
— . พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๔๔๙. 
ประชุมพงศาวดาร ฉทับกาญจนาภิเษก เล่ม ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๔๔๕. 


๓๘ 





ศิลาจารึกหลักที่ ๔๖ จารึกวัดตาเถรขึงหนัง 


พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสลือไทย) 


พระมหาธรรมราชาที่ ๓ (ไสลือไทย) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งราชวงศ์ 
พระร่วงกรุงสุโขทัย เสวยราชสมบัติตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๔๓ (จารึกหลักที่ ๔๖) ถึง พ.ศ. ๑๙๖๒ (พระราช- 
พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิส์) 

พระมหาธรรมราชาที่ ๓ เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ ๒ และเป็นพระเชษฐา 
พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) เมื่อพ่อชุนรามคำแหงมหาราชสวรรคตแล้ว (พ.ศ. ๑๘๔๑) 
อาณาจักรสุโขทัยแตกแยกเป็นส่วนๆ พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลือไทย) ทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัย 
ขึ้นใหม่ใน พ.ศ. ๑๙๓๔ เมืองแพร่ งาว พลัว อยู่ในความดูแลชองกษัตริย์น่าน รวมเป็นแคว้นขึ้นกับ 
อาณาจักรสุโขทัย (จารึกหลักที่ ๖๔) พ.ศ. ๑๙๓๙ สมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๒ อาณาจักรสุโขทัย 
รวมถึงปกกาว (รัฐน่าน) สุมบาจาย ชวา (หลวงพระบาง) ดอยอุย พระบาง (นครสวรรค์) นครไทย 
เพชรบูรณ์ ไตรตรึงษ์ เชียงทอง เขียงแสนถึงแม่น , าปิง แม่นกโขง ฉอด เมืองพัน (๔๐ กิโลเมตร เหนือ 
เมาะตะมะ) (จารึกหลักที่ ๒๘๖) 

ในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ ๓ มีเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยในจารึกหลักที่ ๔๖ วัด 
ตาเถรขึงหนังว่า พ.ศ. ๑๙๔๓ พระองศ์ทรง “นำพ (ล) รบราคลาธรปีดลสกลกษัตริย์ (หากขึ้นเสวย 
ใน) มหามใหสวริยอัครราช เป็นท้าวพระยามหากษัตริย์ (นครศรีสัชนาลัย) สุโขทัย แกวกลอยผลาญ 
ปรปักษ์ศัตรู นู พระราชสีมา...เป็นขนอบขอบพระบางเป็นแดน เท่าแสนสองหนองห้วยแลแพร่” 

พงศาวดารโยนกกล่าวถึงเรื่องพระเจ้าไสลือไทยยกกองทัพหลวง (แสดงว่าสุโขทัยเป็นเอกราชใน 
ขณะนั้น) ไปช่วยท้าวยี่กุมกามชิงราชสมบัติจากพระเจ้าสามส่งแกนแห่งเชียงใหม่ (ขึ้นครองราชสมบัติ 
พ.ศ. ๑๙๔๔ ตามชินกาลมาลีปกรณ์ หรือ พ.ศ. ๑๙๔๔ ตามพงศาวดารโยนก) ดีได้พะเยา เชียงราย 
และฝาง แต่ในที่สุดก็พ่ายแพ้กลับไป 

จารึกหลักที่ ๙ กล่าวถึง พระภิกษุฟ้องร้องกันเองมาก พระมหาธรรมราชาที่ ๓ จึงตรา 
พระราชโองการเมื่อ พ.ศ. ๑๙๔๙ ว่า ทางสงฆ์ปกครองกันเอง เมื่อสังฆราชาตัดสินว่าอย่างไรแล้ว 
พระองศ์ก็จะละเมิดมิได้ 


ประเสริฐ ณ นคร 


๔๐ 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร์นติ่งแอนต์พ้บลิชชิ่ง, ๒๕๔๘. 

. พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 
ประชุมพงศาวดาร ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕. 


๔๐ 



ร* ^ ๘ซี^ 3 * 

^ 5? ะ&* 5? & 5? 40 * 

1.1111 แ 

"* ซ์ -4? I I ๆเง่เ 

41ซี 5*1 1111 

๖ ^3 ฎ 3 07 3 

5? แ . ธิ ธ้® ^0 ^' I, 

1-4 ซี 0 1๚ ๆเสุอี 

ฉี^ ^ 3^03* 5 ซี;^; 


.101 


^ 3 ธึ สิ *5* ^ ^ 

ฐ, ฐ^^ ฐ 

11111* 


ซี? 1 
ซิ สุเ 


111 

I ซี^ แซี 


-14111 


'ซี “4 
^ "สุ 


^ *-ร้* *~อึ 
11 5 ฿ 


"ซี 4 แซี 

3 'ฐ- เ^ รู 

ฐ .55 ซี 3 ^ 

I 1 I เ3ซี 

11111 


เฒ 

1111 
ซี I * I 


1 เ8 1 

|.ฐ 3 I 

1-4 0 


111 

I" เซี 

3 ' เ 5 เ 


ศิลาจารึกหลักที่ ๑๒ จารึกรอยพระพุทธยุคลบาท วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 





พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) 


พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์ 
พระร่วงกรุงสุโขทัย เสวยราชสมบัติตั้งแต่ พ.ศ. ๑๙๖๒-พ.ศ. ๑๙๘๑ 

พระมหาธรรมราชาที่ ๔ เป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชาที่ ๒ และเป็นพระอนุชาของ 
พระราชเทวีพระเจ้าสามพระยาแห่งกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นพระราชโอรสของ 
พระราชเทวี ส่วนพระยายุทธิษเฐียรเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ ๔ จึงเป็นลูกผู้น้อง 
ส่วนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นลูกผู้พี่) 

จารึกหลักที่ ๔๐ (จารึกเจดีย์น้อย ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๔๗-พ.ศ. ๑๙๘๑) มีข้อความว่า ถ้าสมเด็จ 
เจ้าพระยา (คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) อยากเสด็จมาสักการะพระมหาธาตุ หรือธาตุ (กระดูก) 
พระมหาธรรมราชาธิราช (ที่ ๒ พระอัยกา หรือตาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) น้าพระยา 
(บรมปาล) ก็จะไม่ทรงกระทำสรรพอันตรายแด่พระภาคิไนย (หลานของน้า) ตลอดจนไพร่พลของ 
พระภาคิไนยที่จะมาสู่สำนักของพระองค์ ทั้งสององศ์ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะทรงซื่อตรงต่อกัน 
ตลอดไป 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ้มีข้อความว่า “ศักราช ๗๘๑ กุญศก ปี 
ข่าวมาว่า หระมหาธรรมราชาธิราชเจ้านฤพาน แลเมืองเหนือทั้งปวงเป็นจลาจล แลจึงเสด็จไปเถิงเมือง 
หระบาง ครั้งนั้นหระยาบาลเมืองและหระยารามออกถวายบังคม” แสดงความว่าสุโขทัยแตกแยกกัน 
เป็นสองฝ่าย คือพระยาบาลเมืองแห่งเมืองพิษณุโลกและพระยารามแห่งสุโขทัย ต่างคนต่างแย่งกัน 
เป็นพระมหาธรรมราชาใน พ.ศ. ๑๙๖๒ แต่ทางอยุธยาสนับสนุนให้พระยาบาลเมืองขึ้นเป็นพระมหา 
ธรรมราชาที่ ๔ 

เมื่อพระภิกษุเขียงใหม่นำศาสนาพุทธนิกายลังกาวงศ์ใหม่เข้ามาถึงแคว้นสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. 
๑๙๗๒ นั้น สุโขทัยแตกแยกเป็น ๔ แคว้น คือ พระยาบาลครองพิษณุโลก พระยารามครองสุโขทัย 
พระยาแสนสอยดาวครองกำแพงเพชร และพระยาไสศรียศครองชะเลียง (สวรรคโลก) ดังปรากฏใน 
ตำนานมูลศาสนา (ก) ฝ่ายวัดสวนดอกเขียงใหม่ (ข) ฝ่ายวัดยางควงเขียงตุง และ (ค) ฝ่ายวัดป่าแดง 
เขียงตุง พระราชพงศาวดารฉบับปลีกได้กล่าวถึงสุโขทัยที่ยกทัพมาช่วยอยุธยาว่ามี ๔ แคว้นเหมือนกัน 
ใน จ.ศ. ๘๔๖ ซึ่งปรับศักราชให้ลูกต้องควรเป็น จ.ศ. ๗๙๔ หรือ พ.ศ. ๑๙๗๔ จารึกหลักที่ ๒๙๒ 
พ.ศ. ๑๙๖๓ กล่าวถึงเสด็จพ่อพระยาสอยเสวยราชย์ในกำแพงเพชร จารึกหลักที่ ๒๙๓ พ.ศ. ๑๙๖๖ 
กล่าวถึงเสด็จทา (ไท/ไท้) คือ พระยาศรียศราช ไม่มีประวัติว่านำจารึกมาจากที่เดิมแต่เมื่อใด 


๔๓ 


จารึกหลักที่ ๑๒ พ.ศ. ๑๙๖๙ (ถ้านับปีย่างแบบลังกาและสุโขทัยจะเป็น พ.ศ. ๑๙๗๐) จารึก 
รอยพระพุทธยุคลบาทมีข้อความว่า พระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า (บรมปาล) ผู้มีอิสราธิบดีในชัยนาทบุรี 
(เป็นใหญ่ในพิษณุโลก) ทรงให้จำลองรอยพระพุทธบาททั้งคู่ลงบนศิลาที่มาจากเมืองสุโขทัยด้วย 
พระราชานุเคราะห์แห่งพระชนก (พระมหาธรรมราชาที่ ๒) ปัจจุบันจารึกนี้อยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิส์มีใจความว่า ศักราช ๘๐๐ (พ.ศ. 
๑๙๘๑) สมเด็จพระราเมศวร (เป็นตำแหน่งวังหน้าหรือรัชทายาท) เสด็จไปเมืองพิษณุโลก ครั้งนั้นเห็น 
นํ้าพระเนตรพระพุทธชินราชตกออกมาเป็นโลหิต นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยอมรับข้อสันนิษฐานชอง 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า พระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระคู่เมืองสุโชทัย 
ได้อยู่มาจนเห็นการแตกดับของสุโขทัย แต่มีบางคนอ้างพระราชพงศาวดารฉบับปลีกว่า ใน พ.ศ. ๑๙๘๔ 
พระยาบาลเมือง เจ้าเมืองพิษณุโลกได้รับพระราชทานนามว่า มหาธรรมาธิราช (อีกครั้งหนึ่ง) แท้จริง 
ศักราชที่ปรับลดลงมาเป็น ๔๐ ปี แล้วนั้นยังไม่ลูกต้อง ต้องลบออกอีก ๑๒ ปี เป็น พ.ศ. ๑๙๗๒ 


ประเสริฐ ณ นคร 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนต์พับลิชชิ่ง, ๒๔๔๘. 

. พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๙. 
ประเสริฐ ณ นคร และปวงคำ ตุ้ยเขียว. ตำนานมูลศาสนา เชียงใหม่ เชียงตุง. กรุงเทพฯ: ศักดิใสภา, ๒๕™). 


0เ 0เ 




ผังราชสกุลวงค์สุโขทัย 


ชั้นปู 


ปูขุนจิดขุนจอด 


ชั้นพ่อ 
ชั้นพี่น้อง 
ชั้นลูก 


ปูพระยาศรีอินทราทิตย์ 

.เ—;-- 

๑. ปูพระยาบาน (เมือง) 

ปูไสสงคราม ปูพระยางั่วนำถุม 


๒. ปูพระยารามราช 
๓. ปูพระยาเลอไทย 


ชั้นหลาน ๔. ลือไทย (มหาธรรมราชาที่ ๑) ๒. พระยาราม 

ชั้นเหลน มหาธรรมราชาที่ ๒ พ่องำเมือง ๓. พ่อเลอไทย 


ชั้นลื่อ ๔. ไสลือไทย พระราชเทวี ๑. พระยาบาน ๒. พระยาราม พระยาศรี 

(มหาธรรมราชาที่ ๓) ชองพระเจ้าสามพระยา (มหาธรรมราชาที่ ๔) ธรรมาโศกราช 

ชั้นลืบ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ยุทธิษเฐียร 


โปรดสังเกตธรรมเนียมนำชื่อปูมาเป็นชื่อหลานซึ่งปฏิบัติกันอยู่ในสมัยสุโขทัยและพวกกรีก 
โบราณ ชื่อที่ซํ้ากันไดให้หมายเลขไว้เป็นเลขเดียวกัน เช่น 

หมายเลข ๔ ลือไทย (พระยาลิไทย) ชั้นหลาน และพระยาไสลือไทย ชั้นลื่อ (ไส แปลว่า 
ลูกชายคนที่ ๔) 

ชื่อ ๒ รามในชั้นพี่น้องมาปรากฏในชั้นหลานและชั้นลื่อ ชื่อ ๑ บาน และ ๒ รามในชั้นพี่น้อง 
มาปรากฏเป็นคู่กันอีกในชั้นลื่อ 

ดังนั้นการที่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าพระมหาธรรมราชาที่ ๓ เป็นพระราชบิดาของ 
พระมหาธรรมราชาที่ ๔ จึงไม่เป็นความจริง 


ประเสริฐ ณ นคร 


๔๕ 











พระมหากษัตริย์ไทย 

สมัยอยธยา 



พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 
ประดิษฐานที่หน้าวัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 








สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) 


สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ หรือพระเจ้า ลู่ ทอง ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ใน 
จดหมายเหตุโหรว่าเสด็จพระราชสมภพ พ.ศ. ๑๘๕๗ ได้ทรงสถาปนาเมืองหลวงขึ้นในบริเวณที่เรียกว่า 
หนองโสน เมื่อจุลศักราช ๗๑๒ ปีขาล โทศก วันศุกร์ ขึ้น ๖ คา เดือนห้า เวลา ๓ นาฬิกา ๙ บาท 
ตรงกับวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๑๘๙๓ เมื่อแรกเสวยราชย์นั้นทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดี 
ศรีสุนทรบรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว ขณะพระชนมายุได้ ๓๗ พรรษา 

ในประวัติศาสตร์ไทยมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าลู่ทองอาจจะทรงอพยพมาจากเมืองใกล้เคียงอื่น 
เพราะอย่างน้อยก่อนที่จะทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาขึ้น ก็ทรงให้ย้ายเมืองข้ามส่งจากบริเวณทิศใต้ 
ของเกาะเมืองมาตั้งอยู่บริเวณใจกลางพระนครปัจจุบัน และต่อมาทรงสถาปนาพระอารามขึ้นบริเวณ 
ที่ประทับเดิมหรือบริเวณเวียงเหล็ก คือวัดพุทไธศวรรย์ และได้ทรงสร้างพระราชวังขึ้นในบริเวณ 
เกาะเมือง 

ข้อสันนิษฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับที่มาของพระเจ้าลู่ทองนั้นสรุปได้ดังนี้ 

๑. พระเจ้าลู่ทองเสด็จมาจากหัวเมืองเหนือ ปรากฏข้อความในเอกสารของลาลูแบร์ ซึ่งเป็น 
ผู้แทนพิเศษชองพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ เข้ามาในอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐ และเอกสารสายสงฆ์ เช่น ใน 
จุลยุทธการวงศ์ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของสมเด็จพระพนรัตน์ และในพระราชพงศาวดารสังเขป 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส กล่าวว่าพระเจ้าลู่ทองอพยพลงมาจากเมือง 
เชียงแสน ลงมาที่เมืองไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร แล้วจึงอพยพลงมาที่หนองโสน 

๒. เอกสารประวัติศาสตร์พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒ กล่าวถึงการอพยพ 
ของพระเจ้าลู่ทองว่ามาจากเมืองเพชรบุรี แล้วจึงอพยพต่อมาที่อยุธยา 

๓. หนังสือชินกาลมาลีปกรณ์และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าพระเจ้าลู่ทอง 
มาจากเมืองละโว้ 

หลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ทำให้เห็นร่องรอยว่าพระเจ้าลู่ทองเสด็จลงมาจากทางเหนือดือ “คู่ มือ 
ทูตตอบ ” ซึ่งเป็นคู่มือที่เรียบเรียงขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีข้อความอ้างถึงที่มาของ 
พระเจ้าลู่ทองว่าพระเจ้าแผ่นดินองศ์ปัจจุบันสืบมาแต่สมเด็จพระปฐมนารายณ์อิศวรบพิตร เมื่อ พ.ศ. 
๑๓๐๐ มีกษัตริย์สืบทอดกันมา ๑๐ พระองค์ ต่อมาสมเด็จพระยโศธรธรรมเทพราชาธิราชทรงก่อตั้ง 
กรุงยโศธรปุระ และมีกษัตริย์ลืบมาอีก ๑๒ พระองค์ จากนั้นสมเด็จพระพนมทะเลเสด็จไปประทับ 
ที่สุโขทัยใน พ.ศ. ๑๗๓๑ ทรงตั้งเมืองเพชรบุรีมีกษัตริย์ลืบต่อมา ๔ พระองศ์ ในที่สุดสมเด็จพระ 
รามาธิบดีได้ทรงสร้างกรุงสยามเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๔ รวมพระมหากษัตริย์นับแต่แรกสถาปนากรุงเมื่อ 


๔๙ 


พ.ศ. ๑๓๐๐ จนถึง พ.ศ. ๒๒๒๖ ได้ ๕๐ รัชกาลในระยะเวลา ๙๒๖ ปี 

คู่มือทูตฉบับนี้ สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นราว พ.ศ. ๒๒๒๔-พ.ศ. ๒๒๒๕ เพื่อใช้เป็นแนวคำถาม- 
ตอบของราชทูตสยามที่จะเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 

เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสถาปนาพระราชอาณาจักรขึ้นแล้ว ได้ทรงทำนุบำรุงพระราซ- 
อาณาเขตให้กว้างขวางออกไป ดังที่ปรากฏความในพระราชพงศาวดารฉบับต่าง ๆ เมื่อเสด็จเสวยราชย์ 
ว่า เมื่อแรกสถาปนาพระนครนั้นหลังจากพิธีกลบบัตรสุมเพลิงแล้ว ขุดดินลงไปเพื่อสร้างพระราชวัง ได้ 
พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏชอนหนึ่ง จึงโปรดให้สร้างพระที่นั้งองค์ต่าง ๆ ขึ้นในบริเวณพระราชวังหลวง 
คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชยนตร์มหาปราสาท และพระที่นั่งไอสวรรย์มหาปราสาท 
หลังจากนั้นปรากฏความในจุลยุทธการวงศ์ว่าพญาประเทศราชทั้ง ๑๖ หัวเมืองได้มาถวายบังคม 
ได้แก่ มะละกา (ดินแดนแหลมมลายู) ชวา (ดินแดนลาวหลวงพระบาง) ตะนาวศรี นครศรีธรรมราช 
ทวาย เมาะตะมะ เมาะลำเลิง สงขลา จันทบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิชัย สวรรคโลก พิจิตร 
กำแพงเพชร และนครสวรรค์ หลังจากนั้นปรากฏว่ามีสงครามกับเมืองกัมพูชา จึงโปรดให้พระเจ้า 
ลูกเธอพระราเมศวรซึ่งไปครองเมืองลพบุรี ลงมาตั้งทัพยกออกไปถึงกรุงกัมพูชา แต่ทัพอยุธยาเกือบ 
เสียทีเพลี่ยงพลํ้า สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ โปรดให้ขุนหลวงพะงั่วลงมาจากเมืองสุพรรณบุรี แล้ว 
กรีธาทัพไปช่วยสมเด็จพระราเมศวร ทำให้ทัพอยุธยาสามารถเอาชนะได้ และกวาดต้อนเทครัวชาว 
กัมพูชามายังพระนครศรีอยุธยา 

ในช่วงต้นรัชกาลนั้น นอกจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ จะทรงทำสงครามเพื่อขยายพระราซ- 
อาณาเขตและสร้างความเป็นปีกแผ่นให้แก่อาณาจักรแล้ว ยังทรงตรากฎหมายต่าง ๆ ขึ้นเพื่อรักษาความ 
สงบเรียบร้อยภายในอีกหลายฉบับ คือพระอัยการลักษณะพยาน พระอัยการลักษณะอาญาหลวง 
พระอัยการลักษณะรับฟ้อง พระอัยการลักษณะลักพา พระอัยการลักษณะอาญาราษฎร์ พระอัยการ 
ลักษณะโจร พระอัยการลักษณะเบ็ดเสร็จ พระอัยการลักษณะผัวเมีย กฎหมายเหล่านี้เป็นที่มาของ 
กระบวนการยุติธรรมที่สร้างความสงบสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ในรัชกาลของพระองค์ยังมีงานวรรณคดีชิ้นสำคัญคือลิลิตโองการแช่งนั้า ซึ่งเป็น 
วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้นที่บ่งบอกความสืบเนื่องชองวรรณคดีในลุ่มนั้าภาคกลางที่ผสานกับความเชื่อ 
ท้องถิ่น ลิลิตโองการแช่งนํ้าหรือโองการแช่งนี้าเป็นวรรณคดีสำหรับพระราชพิธีถือนี้าพระพิพัฒน์สัจจา 
เพื่อสร้างความชอบธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ ลักษณะการประพันธ์ 
ประกอบด้วยโคลงห้าและร่าย มีศัพท์ภาษาไทย บาลีสันสกฤต และเขมรปนอยู่ เนื้อหาเป็นการสดุดี 
เทพ แช่งผู้ที่ไม่จงรักภักดี และให้พรผู้ที่จงรักภักดี 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสถาปนาพระอารามแห่งแรกชิ้น ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร 
คือวัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งมีพระปรางค์เป็นประธานหลักชองวัด ตามความในพระราชพงศาวดารว่า 
“ศักราชได้ ๗๑๕ ปีมะเส็งเบญศก วันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑ คา เพลาเช้า ๖ นาฬิกา ๕ บาท ทรง 


๕๐ 


พระกรุณาตรัสว่า ที่พระตำหนักเวียงเหล็กนั้น ให้สถาปนาพระวิหาร พระมหาธาตุเป็นพระอาราม แล้ว 
ให้นามชื่อวัดพุทไธศวรรย์” 

ต่อมาพระราชพงศาวดารว่าโปรดให้ขุดศพเจ้าแก้ว เจ้าไทย ขึ้นมาถวายพระเพลิง จากนั้นให้ 
สถาปนาพระอารามขึ้นบริเวณนั้นเรียกว่าวัดป่าแก้ว ซึ่งเชื่อกันว่าคือบริเวณวัดใหญ่ชัยมงคล นอกจากนั้น 
ยังสันนิษฐานได้ว่าทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ดังที่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ 
วันวลิตว่าทรงสร้างวัดหน้าพระธาตุ วัดราชบูรณะ และวัดเดิมขึ้น 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ พระเจ้าลู่ทองเสด็จสวรรคตเมื่อจุลศักราช ๗๓๑ ปีระกาเอกศก ตรง 
กับ พ.ศ. ๑๙๑๒ พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลชาว่าอยู่ในราชสมบัติ ๒๐ ปี 


ปรีดี ฬิศฏมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ประวิชิศาสตร์ไทย จะเรียนจะสอนกันอย่างไร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 
๒๕๔๓. 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: คลงวิทยา, ๒๕๑๖. 

. วรรณกรรมสมยอยุธยา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป็การ'พิมพ์, ๒๕๒๙. 

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปื. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๒. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๙. 

ศุภจัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานดัดสรร. 
กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ไนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

“บา รบ'น©บ่0118 ส0ทท668 นนX ทานทสน!'ทำร ร ๒ณ 018 [วอน!' ๒ ?01'เน^น!.” ทำ ,4๒1 ท บ๖!'© รเ. ๒6ร ]^1รร10ททนทํ'©ร บ:นท9น18 
นน X011๒1ท 61 นน 8๒ทา ^\^1[ 0 ^\^111 0 8160168): นทน!^ร6 001ท1)ล166 ส , นท 16๒11^ 8น0068 61 ส , นท 1๐๒1 ©อบออ. 
๒๒16 I บกรบาท่-อร สน ร๒ ทา. ? นฑ่ระ ๒’บ[น!'ทานบนท, 1998 [ว[ว. 429-436. 


๕๑ 




พระพุทธรูปปางพระเกศธาตุ 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระราเมศวร 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 





















สมเด็จพระราเมศวร 


สมเด็จพระราเมศวรท รงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็น 
พระราชโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) เสด็จพระราชสมภพ พ.ศ. ๑๘๘๒ 

พระราชพงศาวดารระบุว่าได้ทรงครองราชย์ ๒ ครั้ง ครั้งแรกมีพระชนมายุได้ ๓๐ พรรษา คือ 
เมื่อพระราชบิดาคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ สวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๒ ทรงขึ้นครองราชย์โดย 
ตำแหน่งองค์รัชทายาท ขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งอุปราช' 5 ’ นั้น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ โปรดให้ทรง 
ครองเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอยุธยาที่มีความเกี่ยวพันทางการเมืองอย่างมาก แต่ทรง 
ครองราชย์ครั้งที่ ๑ ได้เพียงปีเดียวเท่านั้น กองทัพชองสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) 
ได้ยกมาจากสุพรรณบุรี สมเด็จพระราเมควรจึงต้องทรงมอบพระนครศรีอยุธยาให้แก่สมเด็จพระ 
บรมราชาธิราชที่ ๑ แล้วเสด็จกลับไปครองเมืองลพบุรีดังเดิม 

ใน พ.ศ. ๑๙๓๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ สวรรคต พระเจ้าทองลันโอรสทรงขึ้นเป็น 
กษัตริย์พระองค์ใหม่ได้ ๗ วัน สมเด็จพระราเมศวรจึงยกพลจากเมืองลพบุรีเข้ากรุงศรีอยุธยา จับ 
พระเจ้าทองลันสำเร็จโทษ แล้วขึ้นครองราชย์เป็นครั้งที่ ๒ ชณะพระชนมายุได้ ๔๙ พรรษา 

เมื่อสมเด็จพระราเมศวรเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลชา 
ระบุว่าโปรดให้ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ ครั้งนั้นพระเจ้าเชียงใหม่ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์ หลังจาก 
ได้ชัยชนะแล้วได้เสด็จกลับลงมาแวะนมัสการพระพุทธชินราชที่เมืองพิษณุโลก ทรงเปลื้องเครื่องต้น 
ออกถวายเป็นพุทธบูชา สมโภช ๗ วันก่อนเสด็จกลับลงมาพระนคร 

นอกจากสงครามที่เมืองเหนือแล้ว สมเด็จพระราเมศวรได้ทรงยกทัพไปปราบข้าศึกแถบหัวเมือง 
ตะวันออกคือที่ชลบุรีอีกด้วย ดังที่ปรากฏความว่าเมื่อพระยากัมพูชายกทัพลงมาถึงชลบุรี กวาดต้อน 
ชายหญิงในเมืองชลบุรีและจันทบูรณ์ประมาณ ๖-๗ พันคนไปเมืองกัมพูชา สมเด็จพระราเมศวรโปรด 
ให้พระยาชัยณรงค์ยกทัพไป ทั้งสองฝ่ายรบพุ่งกันด้วยความสามารถ กองทัพของสมเด็จพระราเมควร 
สามารถตีกัมพูชาได้ พระยากัมพูชาหลบหนีไป จับได้แต่บุตรชายของพระยากัมพูชาเท่านั้น 


๑ กฎมณเฑียรบาลที่ตราขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถระบุไว้ว่า พระราชโอรสที่ประสูติแต่พระอัครมเหสี 
เป็นที่ “สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า” หรือ “หน่อพุทธางกูร” พระโอรสอันประสูติจากพระมเหสีรอง หรือแม่อยู่หัวเมือง เป็น 
พระมหาอุปราช ในสมัยอยุธยาตำแหน่งอุปราชหรือพระมหาอุปราชเป็นตำแหน่งของผู้ซึ่งได้รับอภิเษกให้เป็นรัชทายาท 
ซึ่งอาจจะเป็นพระราชโอรสองค็ใดองค์หนึ่ง 


๕๓ 



พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตเพิ่มเติมข้อมูลไว้ว่าสมเด็จพระราเมศวรต้องประทับอยู่ที่ 
ลพบุรีถึง ๑๘ ปี ซึ่งไม่ตรงกับในเอกสารฝ่ายไทย แต่ให้รายละเอียดว่าขณะที่ทรงขึ้นครองราชย์นั้น 
มีพระชนมายุได้ ๕๑ พรรษา ครองราชย์อยู่ ๖ ปี 

ในด้านการพระศาสนานั้น ปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่าเสด็จออกทรงศีล ณ พระที่นั้ง 
ผังคลาภิเษก ทอดพระเนตรเห็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จเป็นปาฏิหาริย์ จึงโปรดให้เจ้าพนักงานกรุย 
หมายปักไว้เป็นเครื่องหมาย แล้วทรงก่อพระมหาธาตุสูง ๑๗ วา ยอด ๓ วา ณ บริเวณนั้น โดย 
พระราชทานชื่อว่าวัดมหาธาตุ 

สมเด็จพระราเมศวรสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๙๓๘ ขณะพระชนมายุได้ ๕๖ พรรษา ทรงครองราชย์ 
ได้๗ปี 


ปรีดี ฬิศฏมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรม 
และประวชิศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๔๔๒. 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๒ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพ้นจันทนุมาศ (เจิม). กรุงเทพฯ: 

กองวรรณกรรมและประวตศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๔๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟ่สีต และผลงานอัดสรร. 
กรุงเทพฯ: สมาคมประวตศาสตร์ในพระราชูปอัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๔๕๒. 


๕๔ 




พระพุทธรูปปางทรงพิจารณาชราธรรม 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ 
(ขุนหลวงพ่องั่ว) 


สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุน'หลวงพ่องั่ว หรือขุนหลวงพะงั่ว) ทรงเป็นพระมหา 
กษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพ พ.ศ. ๑๘๕๓ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ 
สวรรคตใน พ.ศ. ๑๙๑๒ สมเด็จพระราเมศวรซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์โตเสด็จขึ้นครองราชย์ หาก 
แต่ปีรุ่งขึ้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จยกทัพมาจากเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระราเมศวรจึงมอบ 
ราชสมบัติให้แล้วเสด็จไปประทับที่เมืองลพบุรี ขณะที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ขึ้นครองราชย์นั้น 
มีพระชนมายุได้ ๖๐ พรรษา ตามที่ปรากฏในคัมภีร์จุลยุทธการวงศ์ซึ่งเป็นพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
ฉบับภาษาบาลี และพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ 
เสวยราชย์เมื่อปีจอ จุลศักราช ๗๓๒ (พ.ศ. ๑๙๑๓) ครองราชย์ ๑๒ ปี สวรรคตเมื่อจุลศักราช ๗๔๔ 
(พ.ศ. ๑๙๒๕) แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ้ว่าสวรรคตปีมะโรง 
จุลศักราช ๗๕๐ (พ.ศ. ๑๙๓๑) รวมเวลาที่ทรงครองราชย์ ๑๘ ปี 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิส์อธิบายความช่วงการเปลี่ยนแผ่นดิน 
จากรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) ไปยังรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ และ 
สมเด็จพระราเมควรไว้ว่า 

ศักราช ๗๓๑ ระกาศก (พ.ศ. ๑๙๑ เอ) แรกสร้างวัดพระราม ครั้งนั้นสมเด็จพระ 
รามาธิบดีเจ้าเสด็จนฤพาน จึงพระราชกุมารท่านสมเด็จพระ (ราเม) ศวรเจ้าเสวยราชสมบัติ 
ครั้นเถิงศักราช ๗๓ เอ จอศก (พ.ศ. ๑๙๑๓) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้า เสด็จมาแต่เมือง 
สุพรรณบุรี ขึ้นเสวยราชสมบัติพระนครศรีอยุธยา และท่านจึงให้สมเด็จพระราเมศวรเจ้า 
เสด็จไปเสวยราชสมบัติเมืองลพบุรี 

พระนามขุนหลวงพ่องั่ว หรือขุนหลวงพะงั่วนั้น ทำให้สันนิษฐานได้ว่าทรงเป็นพระราชโอรสใน 
ลำดับที่ ๕ เพราะการนับลำดับลูกชายในเอกสารโบราณเรียงลำดับคือ อ้าย ยี่ สาม ไส งั่ว สก เจ็ด 
แปด เจ้า จ๋ง ความสัมพันธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ขุนหลวงพะงั่วนี้พระราชพงศาวดารว่าเป็นพี่ 
พระมเหสีของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) ด้วย จึงโปรดให้ไปครองเมืองสุพรรณบุรีและ 
ได้มีบทบาทในการสู้รบกับข้าศึกในรัชกาลพระเจ้าลู่ทองมาแต่ก่อน ครั้นสิ้นแผ่นดินแล้วจึงเสด็จยกทัพ 
มาขึ้นครองราชย์ที่อยุธยา 


๕๖ 


พระราชพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในรัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ 
ไว้ว่า ก่อนขึ้นครองราชย์นั้นเคยไปครองเมืองชัยนาท (พิษณุโลก) อยู่ระยะหนึ่ง เมื่อครั้งที่อยุธยารบ 
ชนะสุโขทัย ได้ทรงยกทัพไปตีเมืองนครธมแห่งกัมพูชาเพื่อช่วยกองทัพชองสมเด็จพระราเมควร เมื่อ 
ขึ้นครองราชย์แล้วได้ยกทัพไปรบเมืองเหนือหลายครั้ง โดยเฉพาะการยึดเมืองชากังราวและเมือง 
พิษณุโลก 

ใน พ.ศ. ๑๙๑๖ ทรงยกทัพจากอยุธยาไปตีเมืองชากังราว ครั้งนั้นพระยาไสแก้วและพระยา 
คำแหงเจ้าเมืองออกรบ พระยาไสแก้วเสียชีวิต ส่วนพระยาคำแหงหลบหนีกลับเข้าเมืองได้ อีก ๓ ปี 
ต่อมาทรงยกทัพหลวงขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ้ระบุว่า 

ศักราช ๗๓๘ มะโรงศก (พ.ศ. ๑๙๑๙) เสด็จไปเอาเมีองชากังราวเล่า ครั้งนั้น 
พญาคำแหงแลท้าวผ่าคอง คิดด้วยกันว่าจะยอทัพหลวง และจะทำมิได้ แลท้าวผ่าคองเลิก 
ทัพหนี แลจึงเสด็จทัพหลวงตาม แลท้าวผ่าคองนั้นแตก แลจับได้ตัวท้าวพระยา แลเสนา 
ขุนหมื่นครั้งนั้นมาก แลทัพหลวงเสด็จกลับคืน 


จากนั้นอีก ๒ ปี สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ทรงยกทัพไปตีเมืองกำแพงเพชร พระมหา 
ธรรมราชาที่ ๒ แห่งสุโขทัยทรงออกรบด้วย แต่เพลี่ยงพลํ้าต่อทัพกรุงศรีอยุธยา จึงออกถวายบังคม 
เป็นการยอมรับในอำนาจทางทหารของกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ทรงให้พระมหา 
ธรรมราชาปกครองเมืองสุโขทัยต่อไป แต่ให้ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองประเทศราช ใน พ.ศ. 
๑๙๓๑ ทรงยกทัพขึ้นไปชากังราวอีกครั้ง และเสด็จสวรรคตระหว่างเดินทัพกลับ 

นอกจากเมืองชากังราวแล้ว สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ ยังทรงยกทัพไปล้านนาเพื่อจะยึด 
เอาเมืองเชียงใหม่ แต่ทรงได้เพียงเมืองลำปางที่ยอมอ่อนน้อมเท่านั้น 

อนึ่ง พระราชกรณียกิจที่สำคัญทางฝ่ายพระพุทธศาสนาของพระองค์คือการสถาปนาพระศรี- 
รัตนมหาธาตุขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๙๑๗ ร่วมกับพระมหาเถระรูปสำคัญคือพระมหาเถรธรรมากัลญาณ โดย 
ทรงสร้างพระศรีรัตนมหาธาตุสูง ๑๙ วา และยอดนพศูลสูง ๓ วา เป็นพระอารามสำคัญกลางพระนคร 


ปรีดี พิศภูมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอิกษรนิตี้. กรุงเทพฯ: 

กองวรรณกรรมและประว่ตศาสตร์ กรมศึลปากร, ๒๔๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศึลปากร, ๒๕๔๘. 


๕๗ 




พระพุทธรูปปางนาคปรก 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าทองลัน 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



















สมเด็จพระเจ้าทองลัน 


สมเด็จพระเจ้าทองลัน หรือที่ปรากฏในเอกสารบางฉบับว่าพระเจ้าทองจันทร์ ทรงเป็น 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔ แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ครองราชย์สั้นที่สุดคือเพียง ๗ วัน พระเจ้าทองลัน 
เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) ซึ่งเสด็จสวรรคตในขณะเสด็จไปรบ 
กับหัวเมืองเหนือเมื่อ พ.ศ. ๑๙๓๑ เมื่อแผ่นดินว่างลงนั้น พระเจ้าทองลันพระราชโอรสได้ขึ้น 
สืบราชสมบัติขณะพระชนมายุได้ ๑๕ พรรษา ความช่วงนี้ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ 
หลวงประเสริฐอักษรนิติ้ว่า 


ศักราชได้ ต 1๕0 มะโรงศก (พ.ศ. ๑๙๓๑) เสด็จไปเอาเมืองชากังราวเล่า ครั้งนั้น 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าทรงพระประชวรหนัก และเสด็จกลับคืน ครั้นเถิงกลางทาง 
สมเด็จพระบรมราชาเจ้านฤพานและจึงเจ้าทองลันพระราชกุมาร ท่านได้เสวยราชสมบัติ 
พระนครศรีอยุธยาได้ ๗ วัน จึงสมเด็จพระราเมศวรยกพลมาแต่เมืองลพบุรี ขึ้นเสวยราช 
สมบัติพระนครศรีอยุธยา และท่านจึงให้พิฆาตเจ้าทองลันเสีย 


อย่างไรก็ดีพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตระบุว่าชณะขึ้นครองราชย์มีพระชนมายุได้ 
๑๗ พรรษา หลังจากนั้นได้ ๗ วัน สมเด็จพระราเมศวรซึ่งครองเมืองลพบุรีได้ยกทัพเช้ามายังกรุง 
ศรีอยุธยา จับพระเจ้าทองลันประหารชีวิตที่วัดโคกพระยา แล้วขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อมา 

พระนามของพระเจ้าทองลันนี้เอกสารพงศาวดารเขียนหลายแบบ ทั้งทองจัน ทองจันทร์ ทองลัน 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่าที่ถูกควรเป็นทองลันดังที่ปรากฏ 
ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิด็ 


ป?ดี พิศภูมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้. กรุงเทพฯ: กอง 
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลึต และผลงานอัดสรร. 
กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 


๕๙ 



พระพุทธรูปปางขับพระวักกลิ 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้ารามราชา 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 














สมเด็จพระเจ้ารามราชา 


สมเด็จพระเจ้ารามราชา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๕ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง 
ครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นระยะเวลา ๑๕ ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นรัชกาลหนึ่งที่บ้านเมืองอยู่ในภาวะ 
ปกติสุข 

สมเด็จพระเจ้ารามราชาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวรและเป็นพระราชนัดดาของ 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าลู่ทอง) เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๙ 

พ.ศ. ๑๙๓๘ สมเด็จพระเจ้ารามราชาได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อจากพระราชบิดา ขณะ 
เมื่อพระชนมายุประมาณ ๒๑ พรรษา (ดังที่ปรากฏในหลักฐานของวันวลิต) ทรงพระนามว่า สมเด็จ 
พระเจ้ารามราชา หรือสมเด็จพระเจ้ารามราชาธิราช บางครั้งเรียกพระนามว่า สมเด็จพระยาราม หรือ 
สมเด็จพระราม ปรากฏว่าในช่วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์อยู่นั้น กรุงศรีอยุธยาอยู่ในภาวะปกติสุข 
นอกจากนี้ได้ทรงริเริ่มส่งราชทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับอาณาจักรจีนเมื่อ พ.ศ. ๑๙๔๐ และ 
ในระยะเวลาต่อมายังได้ล่งทูตไปแลกเปลี่ยนส้มพันธไมตรีกันอยู่เสมอ เช่น ใน พ.ศ. ๑๙๔๗ ทรงล่ง 
คณะทูตไปจีนเพื่อเจรจาความด้านการค้า จักรพรรดิจีนทรงมอบชองกำนัลตอบแทน และพระราชทาน 
หนังสือประวัติสตรีสุจริตให้ ๑๐๐ เล่ม ราชทูตสยามทูลชอกฎหมายจากเมืองจีนเพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง 
สำหรับประเทศ จักรพรรดิจีนก็พระราชทานให้ อย่างไรก็ดีการที่ทางพระเจ้ากรุงจีนทรงให้ความ 
สนิทสนมกับเจ้านครอินทร์ เจ้าผู้ครองเมืองสุพรรณบุรีและเป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระบรมราชาธิราช 
ที่ ๑ (ชุนหลวงพะงั่ว) ถึงกับทรงยกย่องว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง ก็ทำให้สมเด็จพระเจ้ารามราชา 
ทรงระแวง ไม่ไว้วางพระทัยเจ้านครอินทร์มากยิ่งขึ้น 

ในด้านความมั่นคงของอาณาจักรและการแผ่ขยายอำนาจของกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้า 
รามราชาได้ทรงพยายามขยายอำนาจไปยังอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัย แต่ไม่ประสบ 
ผลสำเร็จ ยิ่งกว่านั้นตอนปลายรัชกาล ทรงมีข้อพิพาทกับเจ้าเสนาบดี ซึ่งเป็นอัครมหาเสนาบดี 
เจ้าเสนาบดีได้หนีไปอยู่ฟากปทาคูจามซึ่งอยู่ตรงคลองคูจามหรือคลองบ้านข่อยตรงข้ามกับเกาะเมือง 
พระนครศรีอยุธยา เป็นที่ตั้งชุมชนไทยเชื้อสายจาม ต่อมาเจ้าเสนาบดีได้ร่วมกับเจ้านครอินทร์ยกกำลัง 
จากเมืองสุพรรณบุรีมายึดกรุงศรีอยุธยา หลังจากนั้นได้กราบทูลเชิญเจ้านครอินทร์ขึ้นครองราชสมบัติ 
ณ กรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนครินทราธิราช หรือสมเด็จพระอินทราชาแห่งราชวงศ์ 
สุพรรณภูมิ ส่วนสมเด็จพระเจ้ารามราชาให้ไปครองเมืองปทาคูจามและเสด็จสวรรคตในเวลาต่อมา 
โดยไม่ปรากฏวัน เดือน ปีที่สวรรคต อย่างไรก็ดี เมื่อนับปีที่สมเด็จพระเจ้ารามราชาครองราชสมบัติ 
ณ กรุงศรีอยุธยาจาก พ.ศ. ๑๙๓๘ จนถึง พ.ศ. ๑๙๕๒ ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการครองราชย์ของสมเด็จ 


๖© 



พระนครินทราธิราช ณ กรุงศรีอยุธยา รวมเป็นเวลา 6)๕ ปี สังคีติยวงศ์ระบุว่าสมเด็จพระเจ้ารามราช 
ผู้ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระราเมศวรนี้มีพระบุญญาธิการมากเช่นเดียวกับพระราชบิดา 

เกี่ยวกับการสวรรคตของสมเด็จพระเจ้ารามราชาตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นปรากฏในพระราช- 
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลชา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรง 
นิพนธ์อธิบายประกอบ และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้ แต่พงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาภาษามคธแลคำแปลกับสังคีติยวงศ์ได้กล่าวขัดแย้งกับเอกสารทั้ง ๒ เรื่องข้างต้น โดย 
กล่าวความว่า “ในกาลต่อมานั้น พระเจ้าลุงของพระเจ้ารามราชา ทรงพระนามว่าพระเจ้านครอินท์ 
เปนเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ (เมืองสุพรรณ) เปนญาติของพระเจ้าพงุมหานายก ยกพลมาแย่งชิงเอาราช 
สมบัติในกรุงศรีอยุธยานั้นได้แล้ว จับพระเจ้ารามราชานั้นสำเร็จโทษเสีย...” 


โ เย นาถ นูนนาค 


เอกสารอ้างอิง 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพฯ: โอเตียนสโตร์, ๒๕๑๐. 
ปียนาถ บุนนาค. “ลักษณะการเมือง การปกครอง ระบบกฎหมายของไทยและลักษณะลังคมเศรษฐกิจของไทยจนถึง 
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.” ใน เพ็ญศรี ดุ๊ก และปียนาถ บุนนาค. ประรัติศาสตร์ไทย ๑. กรุงเทพฯ: 
ลักษรเจริญทัศน์, ๒๕๒๔. 

พนรัตน์ (แก้ว), สมเด็จพระ. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธแลคำแปลลับจุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ เรื่องพงศาวดาร 
ไทย. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๕๐. 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิด. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๐. 

ราชบัณฑิตยสภา. เรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามลับกรุงจีน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๒. 

(พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาโชฎ็กราชเศรษเ (มิ*น เลาหเศรษ!) ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๗๒) 

สังคีติยวงศ์. กรุงเทพฯ: กรมศึลปากร, ๒๕๓๖. 


๖๒ 




พระพุทธรูปปางทรงรับผลมะม่วง 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระนครินทราชิราช 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



สมเด็จพระนครินทราธิราช 


สมเด็จพระนครินทราธิราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๖ แห่งกรุงศรีอยุธยา และ 
พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ ทรงครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลา ๑๕ ปี 
เฉลิมพระนามว่าสมเด็จพระนครินทราธิราช (สมเด็จพระอินทราธิราช หรือสมเด็จพระอินทราชาธิราช) 
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ราชวงศ์สุพรรณภูมิจะได้ครองอำนาจอย่างเด็ดขาดในลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 
ทั้งหมด ภายใต้พระมหากษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งได้ครองราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาสืบต่อมา 
อีกหลายพระองค์ 

สมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๑๘๘๒ เป็นพระราชนัดดาใน 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุน'หลวงพะงั่'ว) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิที่ครองราชย์ ณ 
กรุงศรีอยุธยา พระนามเดิมขณะครองเมืองสุพรรณบุรีก่อนขึ้นครองราชย์ที่กรุงศรีอยุธยาคือเจ้านคร- 
อินทร์ ทรงมีความสัมพันธ์กับจีนอย่างสนิทสนมถึงกับเคยเสด็จฯ ไปเฝีาจักรพรรดิจีนเมื่อ พ.ศ. ๑๙๒๐ 
เพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการ ได้แก่ ช้างขอ (ช้างที่ฟิกแล้ว) เต่า และชองพื้นเมือง เมื่อเสด็จกลับ 
จักรพรรดิจีนได้พระราชทานเครื่องผ้านุ่งห่มเป็นขุดและผ้าแพรพรรณต่าง ๆ กลับมาด้วย ความสัมพันธ์ 
ในระบบการทูตบรรณาการอย่างใกล้ชิดกับราชสำนักจีนเช่นนี้เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายที่มีสัมพันธไมตรีด้วย 
คือ ในทางการเมือง เนื่องจากจีนเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ การรับทูตจากเจ้าเมืองใดถือว่าเจ้าเมืองนั้น 
ได้รับสิทธิธรรมในการเป็นผู้ปกครอง ส่วนในทางเศรษฐกิจ ระบบการทูตบรรณาการเปิดโอกาสให้มีการ 
ค้าขายกับจีนมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้แม้ว่าเจ้านครอินทร์เป็นเพียงเจ้าเมืองสุพรรณบุรี จักรพรรดิจีนก็ 
ทรงให้ความสนิทสนมและทรงยกย่องว่าเป็นกษัตริย์อีกพระองศ์หนึ่งในระดับเดียวกับสมเด็จพระเจ้า 
รามราชา 

ต่อมาสมเด็จพระเจ้ารามราชาทรงมีข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาเสนาบดี อัครมหาเสนาบดี 
จนถึงกับเจ้าพระยามหาเสนาบดีต้องหนีไปขึ้นกับเจ้านครอินทร์และยกกำลังจากสุพรรณบุรีมายึด 
พระราชวัง แล้วกราบทูลเชิญเจ้านครอินทร์ขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๑๙๕๒ เฉลิม 
พระนามว่าสมเด็จพระนครินทราธิราช ขณะมีพระชนมายุได้ ๗๐ พรรษา ตามหลักฐานของวันวลิต 
ส่วนสมเด็จพระเจ้ารามราชาก็ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ไปครองเมืองปทาคูจาม เมื่อสมเด็จพระ 
นครินทราธิราชขึ้นครองราชย์แล้วก็ยังคงส่งเสริมส้มพันธไมตรีกับจีนต่อไป ด้วยการส่งราชทูตไปเจริญ 
ทางพระราชไมตรีกับจีนอย่างสมาเสมอ ล่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองทางการค้า เศรษฐกิจ และ 
ศิลปกรรมของไทยในช่วงต้นสมัยอยุธยา นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ปูพื้นฐานความเจริญรุ่งเรืองให้แก , 
กรุงศรีอยุธยาในระยะเวลาต่อมา 


๖๔ 


ผลของความมั่งคั่งทำให้มีการซื้อสินค้าอันงดงามประณีตและมีราคาสูงจากต่างประเทศเข้ามา 
ที่สำคัญ ได้แก่ ผ้าแพรพรรณหลากลี ผ้าต่วน เครื่องประคับ เครื่องใช้สอย และเครื่องปันดินเผาเคลือบ 
ชนิดต่าง ๆ ที่สวยงามจากจีนในสมัยราชวงศ์เหม็ง ซึ่งมีใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในราชสำนักและ 
ตามบ้านผู้มีฐานะของกรุงศรีอยุธยา 

การติดต่อค้าขายกับภายนอกโดยเฉพาะกับจีนทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีการรับและการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการผลิตสินค้าเครื่อง 
สังคโลกและเครื่องปันดินเผาส่งไปค้าขายกับต่างประเทศตามหมู่เกาะที่ใกล้เคียง เช่น มลายู ชวา 
และฟิลิปปินส์ นับเป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่นอกเหนือไปจากการส่งสินค้าป่าประเภทต่าง ๆ เป็นสินค้าออกตาม 
แบบเดิม ในระยะนี้เมืองบางเมืองในราชอาณาจักรได้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมในการผลิตเครื่อง 
สังคโลกและเครื่องปันดินเผา เช่น เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และพิษณุโลก สมเด็จพระนครินทราธิราช 
ได้ทรงขอช่างปันจีนมาสอนและทำเครื่องถ้วยชามในเมืองไทย และเนื่องจากพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือ 
อาณาจักรสุโขทัยด้วย ก็คงทรงเลือกเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็นแหล่งอุตสาหกรรมการผลิตเครื่อง 
ลังค'โลก เพราะเป็นแหล่งที่มีดินที่เหมาะแก่การทำเครื่องสังคโลก 

ในด้านงานช่างศิลปกรรม มีการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่สำคัญตามเมืองต่าง ๆ 
ที่อยู่ภายในราชอาณาจักร เช่น ที่เมืองสุพรรณภูมิหรือสุพรรณบุรีมีการสร้างพระปรางค์วัดพระศรีรัตน- 
มหาธาตุ การสร้างพระปรางค์เป็นพระเจดีย์ประธานคงเกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนี้เอง และแพร่ 
หลายทั่วไปทั้งในเขตพระนครศรีอยุธยาและหัวเมืองสำคัญ เช่น ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี 
สวรรคโลก ฯลฯ การนำเครื่องปันดินเผาเคลือบมาใช้เป็นเครื่องประดับสถาปัตยกรรมทางศาสนา เช่น 
กระเบื้องมุงหลังคา ช่อฟ้าบราลี รวมทั้งกระเบื้องปูพื้นโบสถ์วิหารที่พบตามวัดสำคัญต่าง ๆ ดังในเมือง 
สุโขทัยและศรีสัชนาลัยก็เกิดขึ้นในระยะนี้ รวมทั้งงานจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นตามผนังในโบสถ์ 
วิหารและในพระสถูปเจดีย์ก็เริ่มแพร่หลาย ซึ่งล้วนได้รับอิทธิพลทางการช่างและศิลปกรรมจากจีน 

นอกจากสมเด็จพระนครินทราธิราชได้ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่กรุงศรีอยุธยาในด้านการ 
ค้าขายกับต่างประเทศและความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวิทยาการดังกล่าวมาแล้ว พระองค์ยังทรงเริ่ม 
สร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ในทางการเมืองให้แก่อาณาจักรอยุธยาด้วย ดังทรงพยายามผนวก 
กรุงสุโขทัยและสุพรรณบุรีให้เช้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกรุงศรีอยุธยา กล่าวคือ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๒ 
พระมหาธรรมราชาที่ ๓ แห่งสุโชทัยเจ้าเมืองพิษณุโลก (เมืองชัยนาทบุรี) เสด็จสวรรคต เมืองเหนือ 
ทั้งปวงเป็นจลาจลอันเนื่องมาจากพระยาบาลเมืองและพระยารามพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชา 
ที่ ๓ (บางท่านว่าเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ ๒) ทรงแย่งชิงราชสมบัติแห่งกรุงสุโขทัย 
กัน เป็นเหตุให้สมเด็จพระนครินทราธิราชต้องเสด็จฯ ขึ้นไปถึงเมืองพระบาง (เมืองนครสวรรค์) แล้ว 
ทรงไกล่เกลี่ยให้พระยาบาลเมืองเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยครองเมืองพิษณุโลกอันเป็นเมืองหลวง 
และให้พระยารามเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยอันเป็นเมืองเอก โดยต่างมีสถานะเป็นประเทศราชขึ้นต่ออยุธยา 


๖๕ 


ในครั้งนี้คงจะแยกเขตแดนเมืองสุโขทัยกับเมืองพิษณุโลกให้ปกครองเป็นต่างอาณาเขตกัน ดังนั้นจะเห็น 
ได้ว่าตอนนี้สุโขทัยยอมรับอำนาจของอยุธยา อยุธยาเข้ามาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทภายในได้ และยังมี 
อำนาจแต่งตั้งกษัตริย์ของสุโขทัย ตลอดจนจัดแบ่งการปกครองภายในให้แก , สุโขทัยด้วย 

ในช่วงนี้เองยังได้เกิดปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าอยุธยาได้เปลี่ยนยุทธวิธีจากการใช้สงคราม 
เป็นเครื่องมือในการขยายอำนาจขึ้นไปทางเหนือ เป็นการพยายามแทรกซึมเข้าไปในราชวงศ์สุโขทัยเพื่อ 
ควบคุมอย่างเด็ดขาด กล่าวคือเจ้าสามพระยาพระราชโอรสองศ์หนึ่งของสมเด็จพระนครินทราธิราชได้ 
เสกสมรสกับเจ้าหญิงสุโขทัย ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางด้านราชวงศ์ระหว่างอาณาจักรเหนือ 
คือสุโขทัยและอาณาจักรใต้คืออยุธยา ทั้งสองพระองศ์ได้ทรงให้กำเนิดสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ซึ่งต่อมาจะทรงเป็นผู้รวมอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

นอกจากนี้ สมเด็จพระนครินทราธิราชยังได้โปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสไปครองเมืองลูกหลวง 
ต่าง ๆ เพื่อความมั่นคงของราชอาณาจักร ได้แก่ เจ้าอ้ายพระยาครองเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมือง 
ลูกหลวง เจ้ายี่พระยาครองเมืองแพรกศรีราชา (เมืองสรรค์ คือบริเวณอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ในปัจจุบัน) และเจ้าสามพระยาครองเมืองชัยนาท (เมืองพิษณุโลก) ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านทางด้านเหนือ 
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๑๙๖๒-พ.ศ. ๑๙๖๗ 

สมเด็จพระนครินทราธิราชครองราชย์ได้ ๑๕ ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๙๖๗ 


โเย นาถ ซุนนาค 


เอกสารอ้างอิง 

จุฬารักษ์ ดำริห์กุล. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามรดกโลกทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๖. 
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา. พระราชพงศาวดาร ฉบบพระราชหัตถเลขา. กรุงเทพฯ: โอเคียนสโตร์, ๒๕๑๐. 
ปียนาถ บุนนาค. “ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพิษณุโลกกับอยุธยา.” ใน หนังสือรวมบทความทางวิชาการ 
โครงการศูนย์สุโขทัยลึกษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๕. (จัดพีมพัIนโอกาสครบรอบ 
๒๓ ปี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 

พนรัตน์ (แก้ว), สมเด็จพระ. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาภาษามคธแลคำแปลกับจุลยุทธการวงศ์ ผูก ๒ เรื่องพงศาวดาร 
ไทย. กรุงเทพฯ: ด้นฉบับ, ๒๕๕๐. 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐลักษรนิต์. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๐. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงสารประเสริฐ และฉบับกรมพระปรมานุชิต และพงศาวดารเหนือฉบับ 
พระวิเชียรปรีชา (น้อย). พระนคร: คุรุสภา, ๒๕๐๔. 

อุษณีย์ ธงไชย. “ความรู้พึ้นฐานประวัติศาสตร์อยุธยา.” ใน กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. ประวัติศาสตร์ไทย 
จะเรียนจะสอนกันอย่างไร. กรุงเทพฯ: การศาสนา, ๒๕๔๓. 


๖๖ 




พระพุทธรูปปางภุตตกิจ 

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 


















สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ 
(เจ้าสามพระยา) 


สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๗ 
แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๓ ของสมเด็จพระนครินทราธิราช ทรงครองราชย์ 
พ.ศ. ๑๙๖๗-พ.ศ. ๑๙๙๑ 

ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเจ้าสามพระยาประสูติเมื่อใด แต่พงศาวดารฉบับวันวลิต (ปลก ป!.161:) ว่า 
เมื่อขึ้นครองราชสมบัติมีพระชนมายุ ๓๕ พรรษา เหตุที่ทำให้พระองค์ได้ราชสมบัติก็เพราะพระเชษฐา 
คือ เจ้าอ้ายพระยาผู้ครองเมืองสุพรรณบุรีกับเจ้ายี่พระยาผู้ครองเมืองแพรกศรีราชา (เมืองสรรค์) แย่งชิง 
ราชสมบัติกันเมื่อพระราชบิดาสวรรคต โดยการทำยุทธหัตถีที่เชิงสะพานป่าถ่านในพระนครศรีอยุธยา 
แล้วสิ้นพระชนม์ด้วยกันทั้งคู่ ขุนนางผู้ใหญ่จึงไปอัญเชิญเจ้าสามพระยา ซึ่งขณะนั้นครองเมืองชัยนาท 
หรือเมืองพิษณุโลกขึ้นครองราชสมบัติ ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ 

ช่วงเวลาที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมัยเดียวกับช่วงต้นราชวงศ์หมิง 
(VII กรู) ชองจีน (พ.ศ. ๑๙๑๑-พ.ศ. ๒๑๘๗) และจักรพรรดิหย่งเล่อ (V๐ กรู 16 ครองราชย์ พ.ศ. 
๑๙๔๕-พ.ศ. ๑๙๖๗) ทรงแผ่แสนยานุภาพทางทะเล โดยส่ง “กองเรือมหาสมบัติ” ชนาดใหญ่ให้ 
มหาขันที นายพลเรือเจิ้งเหอ (21า6 กรู แ6 พ.ศ. ๑๙๑๔-พ.ศ. ๑๙๗๖) ออกสำรวจทางทะเล เจิ้งเหอ 
และบางส่วนของกองเรือมหาสมบัติเคยแวะพระนครศรีอยุธยา ๒ ครั้ง ในการเดินทางครั้งที่ ๒ (พ.ศ. 
๑๙๕๐-พ.ศ. ๑๙๕๑) ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้ารามราชา และครั้งที่ ๖ (พ.ศ. ๑๙๖๔-พ.ศ. ๑๙๖๕) 
ในรัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช การเดินทางของกองเรือมหาสมบัติครั้งที่ ๗ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย 
(พ.ศ. ๑๙๗๔-พ.ศ. ๑๙๗๖) มีขึ้นในสมัยจักรพรรดิชวนเต่อ (X นลก อ6 ครองราชย์ พ.ศ. ๑๙๖๘- 
พ.ศ. ๑๙๗๘) ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) แม้กองเรือจะไม่ได้แวะ 
ที่กรุงศรีอยุธยา แต่ก็ย่อมเป็นที่รับรูได้เพราะกองเรือมีถึง ๑๐๐ ลำ ลูกเรือ ๒๗,๕๐๐ คน อย่างไรก็ดี 
การแผ่แสนยานุภาพทางทะเลชองจีนไม่ได้ทำให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ประสบความยุ่งยาก 
แต่อย่างใด เพราะพระราชบิดาทรงวางพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีไว้แล้วจากการที่พระองค์เคยเสด็จไปจีน 
ดังนั้นความสัมพันธ์ใน “ระบบบรรณาการ” กับจีนจึงดำเนินต่อมาด้วยดี 

พระราชภารกิจแรกของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ คือ การถวายพระเพลิงพระศพ 
พระเชษฐาทั้ง ๒ พระองค์ สถานที่นั้นโปรดให้สร้างพระมหาธาตุและพระวิหารเพื่อเป็นวัดซึ่ง 
พระราชทานนามว่าวัดราชบูรณะ และที่พระเชษฐาทรงทำยุทธหัตถี โปรดให้ก่อพระเจดีย์ ๒ องค์ 


๖๘ 


พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้ซึ่งถือว่ามีความถูกต้องทั้งเหตุการณ์ 
และศักราช ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ไว้ดังนี้ 

๑. มีชัยชนะเหนืออาณาจักรขอม พ.ศ. ๑๙๗๔ สามารถยึดเมืองพระนครหรือนครธม (/\ก^๐โ 
71า๐กา) ซึ่งเป็นชัยชนะอย่างเด็ดชาด เป็นที่ยอมรับของนักประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ไม่เหมือนกับ 
ชัยชนะชองอยุธยาต่อเมืองพระนครครั้งก่อนหน้านั้น คือ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าลู่ทองและสมเด็จ 
ขุนหลวงพะงั่ว ซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันอยู่ว่ามีจริงหรือไม่ ชัยชนะในครั้งนี้ โปรดให้ “พระนครอินทร์” 
ราชโอรสครองที่เมืองพระนครด้วย และมีการกวาดต้อน “พระยาแก้ว พระยาไท” เชื้อพระวงศ์และ 
ขุนนางขอมพร้อมรูปประติมากรรมเข้ามา การได้เชื้อพระวงศ์และขุนนางชอมมาในครั้งนี้น่าจะมีผล 
ต่อการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-พ.ศ. ๒๐๓๑) ในเวลาต่อมา 
๒. ทรงตั้งพระราชโอรสเป็นสมเด็จพระราเมศวรที่พระมหาอุปราชซึ่งโปรดให้ตั้งชื้นเป็นครั้งแรก 
ไปครองเมืองพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. ๑๙๘๑ แทนผู้ครองเมืองแต่เดิม ซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์สุโขทัย การตั้ง 
สมเด็จพระราเมควรไปครองเมืองพิษณุโลกมีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมอาณาจักร 
สุโขทัยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอาณาจักรอยุธยา เพราะสมเด็จพระราเมศวรมีพระราชมารดาเป็น 
เจ้าหญิงสุโขทัย ต่อมาสมเด็จพระราเมศวรชื้นครองราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๑๙๙๑ มี 
พระนามว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงเห็นความสำคัญของเมืองพิษณุโลกมาก ถึงกับเสด็จไป 
ประทับที่เมืองพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๖ จนเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๑ 

๓. การโจมตีอาณาจักรล้านนา พ.ศ. ๑๙๘๔ และ พ.ศ. ๑๙๘๗ ทรงยกทัพไปตีเขียงใหม่ 
หลังจากส่งพระราเมศวรไปปกครองพิษณุโลก แต่การดีเขียงใหม่ครั้งแรกไม่สำเร็จเพราะทรงพระประชวร 
๒ ปีต่อมา (พ.ศ. ๑๙๘๗) ทรงยกทัพไป “ปราบพรรค” ซึ่งน่าจะเป็นเชียงใหม่ตามพระราชพงศาวดาร 
ฉบับพระราชหัตถเลชา คราวนี้มีชัยชนะได้เชลยถึง ๑๒๐,๐๐๐ คน หลักฐานจีนหมิงสือลู่ หรือ 
จดหมายเหตุสมัยราชวงศ์หมิง ได้กล่าวยืนยันการตีเชียงใหม่โดยกองทัพของกรุงศรีอยุธยาไว้ด้วย และ 
ว่าทางเขียงใหม่ได้ขอพระราชลัญจกรแทนของเก่า เพราะถูกทำลายจากการสงครามในครั้งนี้ ซึ่ง 
จักรพรรดิจีนก็พระราชทานให้ 

๔. การส่งทูตไปจีน สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ มีการส่งทูตนำบรรณาการไปถวาย 
จักรพรรดิจีนในลักษณะ “จิ้นกัง” หรือ “จิ้มก้อง” เพื่อประโยชน์ในการค้าหลายครั้ง และค่อนข้างถี่ 
ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับการที่จีนส่งกองเรือมหาสมบัติมายังน่านนํ้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 
มหาสมุทรอินเดียก็ได้ หลักฐานจากจดหมายเหตุสมัยราชวงศ์หมิงได้กล่าวถึงว่า สมเด็จพระบรม- 
ราชาธิราชที่ ๒ ทรงส่งทูตไปถวายบรรณาการประมาณ ๑๐ ครั้ง บางครั้งส่งไปติดๆกันปีต่อปี บางปี 
๒ ครั้ง ซึ่งนับว่าผิดปกติ แต่อาจแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางการค้าของ ๒ ประเทศก็ได้ บางครั้งมี 
การฟ้องจีนว่าทูตไทยถูกจามปาขัดขวางและกักตัว ให้จีนตักเตือนว่ากล่าวจามปาและปล่อยตัวคณะทูต 
ด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งไทยขอพระราชลัญจกรซึ่งมีความสำคัญในการติดต่อแทนของเก่าเพราะถูกไฟไหม้ 


๖๙ 


พระราชมนเทียร (พ.ศ. ๑๙๘๓) และไหม้พระที่นั่งตรีมุข (พ.ศ. ๑๙๘๔) 

๕. ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงสร้างวัดราชบูรณะ (พ.ศ. ๑๙๖๗) และวัดมเหยงคณ์ 
(พ.ศ. ๑๙๘๑) ที่พระนครศรีอยุธยา 

วันวลิต ผู้จัดการสำนักการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (V.(ว.0 สมัยสมเด็จ 
พระเจ้าปราสาททอง ได้กล่าวถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ในหนังสือพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒ ว่า 

...พระองค์เป็นนักรบโดยกำเนิด ทรงเฉลียวฉลาด มีโวหารดี รอบคอบ มีความเมตตา 
กรุณา พระองค์เอาใจใส่ดูแลทหารและข้าราชบริพารเป็นอย่างดี พระองค์ทรงเป็นนัก 
เสรีนิยม ทรงสร้างและบูรณะวัดหลายแห่ง ทรงให้ความช่วยเหลือทั้งพระและคนยากจน 
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความเมตตามากที่สุดเท่าที่ประเทศสยามเคยมี ทุกๆ ๑๐ ถึง 
๑๕ วัน พระองค์จะเสด็จไปในเมืองและถามทุกข์สุขประชาชนว่า ทุกคนได้รับสิ่งของที่เขา 
มีสิทธึ๋ที่จะได้และได้รับความช่วยเหลือหรือไม่เพียงไร... 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของสมัย 
กรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงรวมอาณาจักรสุโขทัยเข้ากับอาณาจักรอยุธยา ทรงแผ่อำนาจครอบคลุม 
อาณาจักรขอมที่รุ่งเรืองและมีอำนาจมากที่เมืองพระนคร (/\ก5เง0โ) ทรงมีชัยชนะต่ออาณาจักรล้านนา 
ทรงติดต่อค้าขายกับจีน ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงตั้งธรรมเนียมการมีพระมหาอุปราช 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๑ ทรงครองราชสมบัติรวม ๒๔ ปี 

วุฒิชัย มูลศิลป้ 


เอกสารอ้างอิง 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพงศาวดารฉหับพระราชหัตถเลขา. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศึลปากร, 
๒๕๔๒. 

แชนด์เลอร์, เดวิด. ประวิติศาสตร์กัมพูชา. พรรณงาม เง่าธรรมสาร และคณะ, แปล. กรุงเทพฯ ะ มูลนิธิโครงการตำรา 
กังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๔๐. 

ประพฤทธ สุกลรัตนเมธี และวินัย พงศ์ศรีเพียร. “จดหมายเหตุหมิงสือลู่เกี่ยวกับอยุธยา.” ใน ศรีชไมยาจารย์. วินัย 
พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวิติศาสตร์ไทย กระทรวงรัฒนธรรม, ๒๕๔๕. 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉนับหลวงประเสริฐ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

รัน วลิต. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับรันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒. วนาศรี สามนเสน, แปล. กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
ประวิชิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๓. 


๗๐ 



วุฒิชัย มูลศิลป็. “เมื่อประวตศาสตร์โลกเกือบเปลี่ยนโฉมหน้า: การสำรวจทางทะเลของจีนสมัยต้นราชวงศ์หมิง (IV[ทํ1ธึ).” 

วารสารราชมัณฑิตยสถาน. ปืที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๓๕), หน้า ๓๗-๕๐. 

ศุภธัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานดัดสรร. 

กรุงเทพฯ: สมาคมประว่ตศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 
สืบแสง พรหมบุญ. ความดัมพ้นธ็ไนระบบบรรณาการระหว่างไทยดับจีน ค.ศ. ๑๒๘๒-๑๘๕๓. กาญจนี ละอองศรี, แปล. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๕. 

011111111, X. “X๖3 11 311(1 111 ณ© XI^๖! (X อรร!©131 0๖1 ท©ร© 1ร1ร!;0!10^!3]ว๖}/. ^ 0๖3{ว!;©! 111 ณ© ‘รหรณ!}/ (X ณ© ^[ณ^ 
ซ}ๆ13ร!}/.”’ XII© รอน! ท31 อร 111© 813111 รอ©!©!:}/ (188), \ณ1. XXIX ?31ฯ I (รน!}/ 1960): ^. 1-20. 
ฆ1©^-11©11©ร, Xออน \11 น 2 3นอ 013๖0^81^, ?อ1 ๖©!. ฆ3 น ๖!3 ณ 0๖1 ท© ร© 1ร1ร!:01103!3]ว๖}/. ?3ณบุ©0๖: 1น รบํ ณ!© อร 
^\ร13ท รณ บ! ©ร, 0๖ น ณณท^ ๖ อ!ท Xท!V©!'ร!!:}/, ทอ บ 31©. 

^3 บ©, 0©อรร. “XII© IVนท^ ร๖!-!น 38 3 รอน!©© รอ! X ๖31 รบรณ!}/-?อน!!©©ท!;!! ณ ร©V©ท!;©©ท!:]! 0©ทณ!1©ร.” รอน!ท31 อร 
รอน!!!©3ร!; ^ร13ท รณ บ!©ร, 31, 2 (ร©! ว!:© ท!๖©! 2000): เว!ว. 249-294. 

\\^3แ, 03\ทํบ X. X ๖ 3บ3ท บ: ^ 8๖0!! 1ร1ร!:01}/. ร©© อ ทบ Xบ1บ่0ท. ๖1©^ I13V ©ทะ า(ณ1© 1๖1 ณ©!8บ่}/ ?! ©รร, 2003. 


๗© 



รูปหล่อครึ่งพระองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเดิม) 




สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 


สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) พระราชชนนีเป็นพระราชธิดา 
พระมหาธรรมราชาที่ ๓ หรือพระยาไสลือไท (บางแห่งว่าเป็นพระราชธิดาพระมหาธรรมราชาที่ ๒) 
ในพระราชวงศ์สุโขทัย แต่เสวยราชสมบัติอยู่ที่เมืองพิษณุโลก 

ใน พ.ศ. ๑๙๗๔ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ โปรดให้เตรียมกองทัพใหญ่ไปตั้งประชุมพล ณ 
ทุ่งพระอุทัย นอกกรุงศรีอยุธยาทางตะวันออกเฉียงเหนือ จะยกไปทำสงครามเอาเมืองพระนครใน 
แคว้นกัมพูชา เวลานั้นพระราชชนนีทรงพระครรภ์แก , เสด็จออกตามไปส่งสมเด็จพระราชบิดาและ 
ประสูติสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าในกาลสมัยนั้น 

เมื่อสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าทรงเจริญพระชนมายุ ๗ พรรษา พระราชบิดาโปรดให้พระราชชนนี 
เสด็จขึ้นไปเมืองพิษณุโลกเพื่อทรงเยี่ยมพระมหาธรรมราชา ครั้งนั้นโปรดให้สมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า 
ตามเสด็จไปด้วยพระราชชนนี ต่อมาเมื่อพระชนมายุ ๙ พรรษา สมเด็จพระราชบิดาโปรดให้สถาปนา 
พระนามว่า สมเด็จพระราเมควร ครั้นถึง พ.ศ. ๑๙๘๔ สมเด็จพระราเมศวรเจริญพระชนมายุ 
๑๐ พรรษา สมเด็จพระราชบิดาโปรดให้สถาปนาพระอิสริยยศตั้งขึ้นไว้เป็นที่พระมหาอุปราชแห่ง 
กรุงศรีอยุธยา 

พ.ศ. ๑๙๙๑ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เสด็จสวรรคต พระมหาอุปราชขึ้นเสวยราชสมบัติ 
เป็นพระเจ้าแผ่นดินลำดับที่ ๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ขณะ 
มีพระชนมายุ ๑๗ พรรษา ทรงปกครองแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยานาน ๑๕ ปี และได้รวมแคว้นสุโขทัย 
เข้ามาร่วมเป็นแผ่นดินเดียวกับกรุงศรีอยุธยา ทรงปกครองได้เป็นปึกแผ่นต่อมาอีก ๒๕ ปี นับได้ว่า 
ยาวนานยิ่งในสมัยอยุธยา 

ช่วงเวลา ๔๐ ปีในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีพระราชดำริริเริ่มและทรงพระราช- 
กรณียกิจสำคัญอันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งนานาประการแก่การบริหารราชการ กระบวนการยุติธรรม 
ความมั่นคงของรัฐ การบำรุงรักษาศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรง 
พระราชนิพนธ์วรรณกรรมมหาชาติคำหลวงอันเป็นพระราชมรดกชิ้นสำคัญที่ตกทอดมาจนปัจจุบัน 
เป็นต้น ซึ่งพระราชดำริการใหม่ และพระราชกรณียกิจสำคัญเหล่านี้ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรง 
ทำมาตลอดสมัยในระหว่างทรงปกครองแผ่นดิน 

เมื่อสมัยแรกที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติและประทับ ณ พระราชวังเดิม 
ที่พระราชบิดาเคยประทับ ไม่นานก็โปรดให้สร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้น ณ บริเวณพื้นที่ที่อยู่ถัด 


๗๓ 


พระราชวังเดิมขึ้นไปทางเหนือใกล้แม่นํ้าลพบุรี พระราชวังใหม่นี้ โปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้น 
เป็นประธานแห่งพระราชวังชื่อเบญจารัตนมหาปราสาท ประกอบด้วยพระราชมนเทียร พระตำหนัก 
เรือนหลวง คลังต่าง ๆ และบริวารสถานพร้อมตามขนบนิยมโดยโบราณราชประเพณี 

การปกครองบ้านเมืองในพระราชอาณาจักรก่อนแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเป็นการ 
ปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจในการปกครอง โดยได้มอบสิทธิและหน้าที่ใน 
อำนาจที่บุคคลในราชสกุลควรได้รับไปจัดการปกครองบ้านเล็กเมืองน้อยตามฐานะและชนาด ครั้น 
มาถึงแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงตระหนักถึงความสำคัญ จึงเลิกส่งพระเจ้าลูกเธอ 
พระเจ้าหลานเธอไปกินเมือง คงให้มีตำแหน่งอยู่ในราชธานี เพื่อป้องกันมิให้พระเจ้าลูกเธอ พระเจ้า 
หลานเธอมีโอกาสซ่องสุมผู้คนเป็นกำลังก่อเหตุขึ้นในแผ่นดินเหมือนดังในกาลที่ผ่านมา การปฏิรูปการ 
ปกครองจึงเริ่มด้วยการจัดฐานะเมืองตามขนาดและความสำคัญ จัดตั้งเป็นเมืองเอก เมืองโท และ 
เมืองตรี 

การบริหารราชการแผ่นดินก่อนรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระมหากษัตริย์ทรงรับ 
เป็นพระราชภาระและบริหารราชการแผ่นดินทั้งด้านการปกครอง การยุติธรรม การเศรษฐกิจ การ 
เกษตรกรรม การศาสนา เป็นด้น โดยมีเจ้านาย ขุนนาง เจ้าพนักงานแบ่งรับสนองพระราชกิจได้บ้าง 
แต่ก็ยังมิได้เป็นระบบระเบียบที่ชัดเจนอย่างมีประสิทธิภาพ กิจราชการต่าง ๆ อาจมีการปฏิบัติ 
ผิดกระทรวงล่วงกรมกัน อันเป็นผลให้ส่วนราชการไม่มั่นคงเรียบร้อย ย่อมไม่เป็นการดีแก , การบริหาร 
ราชการ ซึ่งราชการและสังคมสมัยนั้นกว้างขวางขึ้นกว่าสมัยก่อน ๆ 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นให้เป็นระเบียบ 
ใหม่ พลเมืองฝ่ายทหารตั้งอธิบดีเป็นผู้บริหารราชการเป็น “สมุหพระกลาโหม” และพลเมือง 
ฝ่ายพลเรือนตั้งอธิบดีผู้บริหารราชการเป็น “สมุหนายก” ทั้งสองตำแหน่งนี้ให้มีตำแหน่งเป็น “อัคร 
มหาเสนาบดี” รับสนองพระราชกิจเหนือขุนนางชั้นรองลงไปด้วย 

ต่อมาโปรดให้ตั้งบุคคลขึ้นรับสนองพระราชกิจสำคัญสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ฝ่าย 
อันเปรียบเป็นเสาหลักสำหรับคํ้าจุนความมั่นคงและมั่งคั่งแก่บ้านเมือง เรียกว่า “จัตุสดมภ์” คือ 
ตำแหน่งอธิบดีกรมวัง อธิบดีกรมคลัง อธิบดีกรมเมือง (เวียง) และอธิบดีกรมนา 

ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นในสังคมแห่งกรุงศรีอยุธยา 
และในประวัติศาสตร์ชาติไทยในสมัยต่อมา กล่าวคือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตั้งและกำหนด 
ศักดินาขึ้นสำหรับตัวบุคคลที่เป็นเจ้านาย ข้าราชการ และพลเมืองทุกบุคคลที่มีภูมิลำเนาในพระราช 
อาณาเขตแห่งกรุงศรีอยุธยา เพื่อยกฐานะและความสามารถในความเป็นมนุษย์ชองแต่ละบุคคลให้ 
ปรากฏเป็นที่ยอมรับทางสังคม ประเพณีนิยม ระบบราชการ สิทธิและผลประโยชน์กับกระบวนการ 
ยุติธรรม เป็นต้น 


๗๔ 


สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ตราพระราชกำหนดกฎมณเฑียรบาล เป็นกฎระเบียบในการ 
ปฏิบัติราชการมิให้เป็นความผิดต่อพระเจ้าแผ่นดิน มิให้บกพร่องแก่ราชการ มิให้เป็นเหตุแก่พระเจ้า 
แผ่นดินและพระบรมวงศานุวงศ์ มิให้ทำความชั่วให้เป็นที่เสียพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดิน 
เป็นต้น อนึ่ง กฎมณเฑียรบาลซึ่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให้ตราขึ้นครั้งแรกเป็นพระราชกำหนดใน 
แผ่นดินชองพระองศ์นั้น ได้ถือเป็นพระราชกำหนด เป็นกฎหมายสำหรับราชการในพระราชสำนักแห่ง 
กรุงศรีอยุธยาต่อมาเป็นลำดับ ทั้งยังได้รับสืบต่อมาเป็นกฎมณเฑียรบาลสำหรับพระราชสำนักแห่ง 
กรุงรัตนโกสินทร์ด้วย 

การรักษาและผดุงความมั่นคงชองพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงเป็นพระประมุขแห่งพระราชอาณาเขต 
กับสถาบันราชการ สังคม พลเมือง และแว่นแคว้น มิให้มีเหตุเป็นภัยขึ้นภายใน หรือมาแต่ภายนอก 
จนนำมาซึ่งภัยเป็นอันตรายแก่ความสงบเป็นปกติสุข จึงต้องมีกฎหมายเพื่อยับยั้งห้ามปรามและ 
ปราบการณ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นเหตุบั่นทอนความมั่นคงทั้งในส่วนพระเจ้าแผ่นดิน การบริหารราชการ 
สวัสดีภาพชองพลเมือง เพื่อมิให้เป็นจลาจลขึ้นในแผ่นดิน เป็นต้น 

ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคง ซึ่งโปรดให้ตรา 
ขึ้น คือพระไอยการอาชญาหลวงกับพระไอยการลักษณะขบถศึก 

เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นครองราชย์ ณ กรุงศรีอยุธยาได้ ๓ ปี ระหว่างนั้นทรง 
จัดการบริหารราชการให้เป็นปกติเรียบร้อย ดังการสร้างพระราชวังใหม่ การปฏิรูประบบข้าราชการ 
เป็นต้น ในการคึกสงคราม พระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. 
๑๙๙๔ 

ต่อมา พ.ศ. ๑๙๙๘ เมืองมะละกาซึ่งเป็นเมืองขึ้นแก่กรุงศรีอยุธยามาแต่ก่อน เจ้าเมืองตั้งตัว 
เป็นขบถ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ล่งกองทัพลงไปปราบและได้เมืองมะละกาคืนมาดังเดิม 
อนึ่ง ในช่วงระยะเวลาของพระองศ์ ปรากฏว่าทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพเหนือดินแดนลาว กัมพูชา 
และทวายด้วย นอกจากนั้นยังทรงทำสงครามอีกหลายครั้งกับเชียงใหม่ เพื่อป้องกันเมืองกำแพงเพชร 
เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองสุโขทัย หลังจากที่มีศึกสงครามกับฝ่ายล้านนานี้เอง ทำให้สมเด็จพระ 
บรมไตรโลกนาถเสด็จไปเสวยราชย์ที่เมืองพิษณุโลกและคอยทรงบัญชาการรบ พระองค์เสด็จออก 
ผนวชที่วัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๘ ทรงพระผนวชเป็นเวลานานถึง ๘ เดือน หลังจาก 
ทรงลาพระผนวชแล้ว สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงครองราชย์อยู่ต่อไปที่เมืองพิษณุโลก และเสด็จ 
สวรรคตใน พ.ศ. ๒๐๓๑ ขณะพระชนมายุได้ ๕๖ พรรษา 


จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ 


๗๕ 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชรังและรัดโบราณในจ้งหรัดพระนครศรีอยุธยา. พระนคร: โรงพิมพ์สำนกทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 
๒๕๑๑. (พิมพ์ไนงานพระราชทานเพลิงศพ นายจ 0 ารัส เกียรติก้อง รันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๑) 

ฉันทิชย์ กระแสสินธุ. ทวาทศมาส โคลงดั้น. กรุงเทพฯ: ศิริมิตรการพิมพ์, ๒๕๒๑. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. นิทานโบราณคดี. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๖. 

ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ พระราชพงศาวดารฉบบหลวงประเสริฐอิกษรนิต. กรุงเทพฯ: กอง 
วรรณกรรมและประรัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภรัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานคดสรร. 
กรุงเทพฯ: สมาคมประวติศาสตร์ไนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

. ๕๐๐ ปี สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ. กรุงเทพฯ: สมาคมประรัสิศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 


๗๖ 




พระพุทธรูปปางประสานบาตร 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 




สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ 


สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงศรีอยุธยา 
และเป็นรัชกาลที่มีปัญหาไม่น้อยในประวัติศาสตร์ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทน- 
มาศ (เจิม) พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเขียม และพระราชพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ไม่ได้กล่าวถึงรัชกาลนี้ไว้ ขณะที่พระราชพงศาวดารฉบับ 
พระราชหัตถเลขาไม่ได้กล่าวถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ แต่กล่าวถึงรัชกาลสมเด็จพระ 
อินทราชาธิราชที่ ๒ เช่นเดียวกับพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตที่กล่าวถึงรัชกาลสมเด็จพระ 
อินทราชา อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายว่า 
รัชกาลสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่ ๒ นั้นที่ถูกควรเรียกว่า รัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ 
ส่วนชื่ออินทราชานั้นเป็นพระนามของพระราชโอรสองศ์หนึ่งของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แต่คง 
สิ้นพระชนม์ในการสู้รบเมื่อคราวที่พระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ยกทัพมาตีเมืองสุโขทัยเมื่อ 
พ.ศ. ๒๐๐๖ 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติไห้ข้อมูลว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๖ 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไปเสวยราชย์ที่เมืองพิษณุโลกเพื่อตั้งรับทัพพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมือง 
เชียงใหม่ และพระยายุทธิษเฐียรเจ้าเมืองเชลียงที่ยกทัพมาตีสุโขทัย พิษณุโลก และกำแพงเพชร ทรง 
ให้สมเด็จพระบรมราชาธิราชเป็นกษัตริย์ครองที่อยุธยา ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวอาณาจักรอยุธยาจึง 
เสมือนมีกษัตริย์ ๒ พระองศ์ คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปกครองเมืองพิษณุโลกองค์หนึ่ง และ 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชครองพระนครศรีอยุธยาอีกพระองศ์หนึ่ง การมีกษัตริย์ ๒ พระองค์ปกครอง 
พร้อมกันนี้ดำเนินต่อมาถึง พ.ศ. ๒๐๓๑ เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคตที่พิษณุโลก 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชจึงเป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวง 
ประเสริฐอักษรนิติ ไห้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พระองค์ครองราชย์ต่อมาอีก ๓ ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อ 
พ.ศ. ๒๐๓๔ ดังนั้นถ้าหากจะนับช่วงเวลาครองราชย์จริงของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ โดยไม่นับ 
ช่วงที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยังคงมีอำนาจอยู่ที่พิษณุโลกคือ ๓ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๑- 
พ.ศ. ๒๐๓๔ 

พระราชประวัติของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารแต่ละฉบับ 
ไม่สอดคล้องกันนัก พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ และพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากด้นฉบับของบริติช 
มิวเขียมระบุว่า 


๗๘ 


พ.ศ. ๑๙๙๗ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระราชโอรส 
พ.ศ. ๒๐๐๙ พระบรมราชาผู้เป็นพระราชโอรสทรงผนวช 
พ.ศ. ๒๐๑๐ สมเด็จพระราชโอรสเจ้าลาผนวชและตั้งเป็นพระมหาอุปราช 
พ.ศ. ๒๐๑๓ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสวรรคต 

พ.ศ. ๒๐๑๖ สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 
ข้อมูลดังกล่าวขึ้ให้เห็นว่า สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระราชโอรสทรงพระนามว่าบรมราชา 
ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แต่ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. ๒๐๑๓- 
พ.ศ. ๒๐๑๖ ก่อนได้ขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระบรมราชาทรงทำอะไรไม่มีข้อมูลแน่ชัด รวมทั้งไม่ได้ 
กล่าวถึงการที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึ้นไปครองราชย์ที่พิษณุโลก และมีกษัตริย์อีกองค์ปกครอง 
ที่พระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ช่วงเวลาต่าง ๆ ดูสับสนต่างจากพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ 
หลวงประเสริฐอักษรนิติ้ เช่น เรื่องปีสวรรคตของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ฯลฯ 

เมื่อพิจารณาพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิด็อย่างละเอียดก็จะพบว่า 
ไม่มีเนื้อความตอนใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของสมเด็จพระบรมราชาและสมเด็จพระบรม- 
ไตรโลกนาถ นักวิชาการบางคนเห็นว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ น่าจะเป็นพระอนุชาสมเด็จพระ 
บรมไตรโลกนาถ โดยยกข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็ตอนที่กล่าว 
ถึงเหตุการณ์ พ.ศ. ๒๐๒๗ ที่ว่า “สมเด็จพระเชถถาทีราชเจ้าแลสมเด็จพระราชโอรสสมเด็จพระบรม 
ราชาทีราชเจ้าทรงพระผนวชทั้ง ๒ พระองค์” ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สมเด็จพระเชษฐาธิราชพระ 
ราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๕: ตามข้อมูลพระราช- 
พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็จะผนวชพร้อมกันกับพระนัดดา (ในกรณีที่สมเด็จพระ 
บรมราชาธิราชเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) อย่างไรก็ดี นักวิชาการส่วนใหญ่ 
เห็นพ้องกันว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชเป็นพระราชโอรสองค์หนึ่งชองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
เช่นเดียวกับสมเด็จพระเชษฐาธิราช แต่คงจะมีอายุต่างกันมาก สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ทรงอธิบายว่าน่าจะมีอายุต่างกัน ๒๐ ปีขึ้นไป สมเด็จพระเชษฐาธิราชนี้ใน พ.ศ. ๒๐๒๘ ได้รับการ 
สถาปนาเป็นพระมหาอุปราช แต่ไม่ได้บอกแน่ชัดว่าเป็นมหาอุปราชเฉพาะหัวเมืองเหนือหรือทั่ว 
ราชอาณาจักร และใน พ.ศ. ๒๐๓๔ หลังจากสมเด็จพระบรมราชาธิราชเสด็จสวรรคตแล้วได้ขึ้น 
เสวยราชสมบัติที่พระนครศรีอยุธยา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความสามารถยิ่งอีกพระองค์หนึ่ง พระราช- 
พงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ้ให้ข้อมูลว่าในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลก- 
นาถราว พ.ศ. ๒๐๓๑ เสด็จไปตีเมืองทวาย ส่วนพระราชกรณียกิจก่อนหน้านี้ที่มีการกล่าวถึงไว้คือ 
การเสด็จไปวังช้างที่ตำบลไทรย้อยใน พ.ศ. ๒๐๒๖ และที่ตำบลสำฤทธ์บุรณใน พ.ศ. ๒๐๒๙ เมื่อเป็น 
กษัตริย์อย่างสมบูรณ์แล้ว พระราชกรณียกิจที่สำคัญคือการก่อกำแพงเมืองพิชัยใน พ.ศ. ๒๐๓๓ 


๗๙ 


สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๔ ส่วนพระราชโอรสชอง 
พระองค์ที่ผนวชพร้อมกับสมเด็จพระเชษฐาธิราชใน พ.ศ. ๒๐๒๗ ไม่ไค้รับการกล่าวถึงในพระราช- 
พงศาวดารอีกเลย 


วรพร ภู่พงศ์พันส์ 


เอกสารอ้างอิง 

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐอกษรนิต.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑. 

กรุงเทพฯ ะ กองวรรณกรรมและประวิตศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม).” ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓. 

กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวิตศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากด้นฉบับที่เป็นสมบตของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรม 
ศิลปากร, ๒๕๓๗. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 


๘๐ 




พระพุทธรูปปางห้ามมาร 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 


สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๑๐ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง 
อยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมิ ครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๔-พ.ศ. ๒๐๗๒ รวมระยะเวลา ๓๘ ปี 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๐๑๔ ทรงพระนามเดิมว่า พระเชษฐาธิราช เป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระชนนีของพระองค์มีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงแห่ง 
กรุงสุโขทัย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๐๒๗ ขณะพระชนมายุ ๑๒ พรรษา ทรงบรรพชาพร้อมกับพระราชโอรส 
ในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ปีต่อมาทรงลาพระผนวชและได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น 
พระมหาอุปราช 

เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๐๓๑ ที่เมืองพิษณุโลกนั้น สมเด็จพระ 
บรมราชาธิราชที่ ๓ ซึ่งรักษากรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๐๐๖ (เมื่อครั้งที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
เสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกเป็นการถาวร) ได้เสด็จชื้นครองราชสมบัติลืบต่อมาจนกระทั่งเสด็จ 
สวรรคตใน พ.ศ. ๒๐๓๔ สมเด็จพระเชษฐาธิราช พระมหาอุปราชจึงเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
ปีต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาสถูป ๒ องค์ เพื่อบรรจุพระบรมอีฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ สรุปได้ดังนี้ 
ด้านการปกครองและการสงคราม สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธีปฐมกรรม 
คือพิธีพราหมณ์เบื้องต้นของการคล้องช้าง เมื่อ พ.ศ. ๒๐๔๐ ต่อมาทรงให้ยกกองทัพไปตีนศรลำปาง 
ได้ใน พ.ศ. ๒๐๔๘ และใน พ.ศ. ๒๐๖๑ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตำราพิชัยสงครามขึ้นเพื่อใช้เป็นแบบแผน 
ในการทำศึกสงคราม การจัดกองทัพ กระบวนเดินทัพ การตั้งทัพ และวิธีการสู้รบ อีกทั้งในปีเดียวกันนี้ 
ยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการสำรวจและทำบัญชีผู้คนเป็นครั้งแรก เรียกว่า “สารบาญชี” นอกจากนี้ยังมี 
การชุดลอกคลองศีรษะจระเข้และคลองทับนางไปออกแม่นี้าเจ้าพระยาด้วย 

อนึ่ง ถ้าพิจารณาจากพงศาวดารโยนกแล้ว อาจกล่าวได้ว่าในระหว่างที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 
ครองราชย์นั้น มีการทำสงครามกับอาณาจักรล้านนาอยู่หลายครั้ง จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๐๖๔ ทาง 
กรุงศรีอยุธยาได้ขอเจริญส้มพันธไมตรีกับอาณาจักรล้านนา สงครามระหว่างอาณาจักรอยุธยากับ 
อาณาจักรล้านนาจึงสิ้นสุดลง 

ด้านศาสนา ใน พ.ศ. ๒๐๔๒ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารในวัด 
พระศรีสรรเพชญ์ และในปีต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ สูง ๘ วา หนัก 
๔๓,๐๐๐ ชั่ง และหุ้มด้วยทองคำหนัก ๒๘๖ ชั่ง แล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๐๔๖ ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้มีพิธี 


๘๒ 


ฉลองพระ และถวายพระนามพระพุทธรูปว่า พระศรีสรรเพชญ์ 

ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ มีการติดต่อค้าขาย 
และเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ เช่น มีการส่งทูตไปยังประเทศจีนหลายครั้ง ได้แก่ ใน พ.ศ. 
๒๐๓๔ พ.ศ. ๒๐๕๘ และ พ.ศ. ๒๐๖๙ ส่วนประเทศตะวันตกนั้น ในรัชสมัยนี้มีชาติตะวันตกชาติแรก 
เข้ามาเจริญส้มพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา คือ โปรตุเกส ซึ่งเข้ามาใน พ.ศ. ๒๐๔๔ โดยอัลฟองโซ 
เดอ อัลบูแกร์เกอ (/ป1๖กร๐ 0เ6 /\แวนสุน6โฤน6) ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่คุมกองเรือโปรตุเกสและเป็น 
ข้าหลวงต่างพระองค์พระเจ้ามานูเอลแห่งโปรตุเกสมาประจำที่เมืองมะละกา ได้ล่งทูตเข้ามายัง 
กรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง คือใน พ.ศ. ๒๐๔๔ พ.ศ. ๒๐๔๔ พ.ศ. ๒๐๔๙ และ พ.ศ. ๒๐๖๑ จนกระทั่ง 
มีการทำสัญญาพระราชไมตรีกับต่างประเทศเป็นครั้งแรก โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงอนุญาตให้ 
โปรตุเกสเข้ามาตั้งสถานีการค้าที่กรุงศรีอยุธยาและเมืองปัตตานี รวมทั้งให้เข้ามาค้าขายและอาศัยอยู่ใน 
เมืองนครศรีธรรมราช ทวาย และมะริดได้ด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในรัชกาลอีก เช่น ใน พ.ศ. ๒๐๖๗ มีการทอดบัตร 
สนเท่ห์และมีการประหารขุนนางหลายคน ในปีต่อมาเกิดแผ่นดินไหว ใน พ.ศ. ๒๐๖๙ ก็เกิดข้าวยาก 
หมากแพง และในปีเดียวกันนี้สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จหน่อพุทธางกูรเจ้า 
เป็นพระมหาอุปราชและให้เสด็จไปครองเมืองพิษณุโลก 

เยเรเมียส ฟาน ฟลีต กล่าวถึงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ว่าพระองค์ทรงทำให้พระราชอาณาจักร 
ร่มเย็นเป็นสุข รุ่งเรืองและสมบูรณ์พูนสุขยิ่งกว่าในรัชกาลของพระเจ้าแผ่นดินสยามทุกพระองค์ 

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๒ มีพระชนมายุ ๔๗ พรรษา ทรงอยู่ 
ในราชสมบัติรวม ๓๘ ปี 


โเยรัตน์ อินทร์อ่อน 


เอกสารอ้างอิง 

ขจร สุขพานิช. ข้อมูลประวิติศาสตร์: สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๓. 

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉมับหลวงประเสริฐอักษรนิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕®๕. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๘. 
ประชากิจกรฆัาร (แช่ม บุนนาค), พระยา. พงศาวดารโยนก. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๘ ภาคที่ ๖๔ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉมับพันอันทนุมาศ (เจิม). พระนคร: องศ์การค้า 
คุรุสภา, ๒๕๑๒. 


๘๓ 



ประชุมพงศาวดาร เล่ม ๓๙ ภาคที่ ๖๔ (ต่อ) พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบพ้นจันทนุมาศ (เจิม). พระนคร: 
องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประวตการทูตของไทย. พระนคร: โรงพิมพ์พระขันทร์, ๒๕๐๑. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าดิลกฤทธ 
กฤดากร ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ จัดเทพศิรินทราวาส จันที่ ๑๓ คุมภาพันธ์ ๒๕๐๑) 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉลับหลวงประเสริฐลักษรนิดฯ. กรุงเทพฯ: ต้นฉลับ, ๒๕๔๐. 

พระราชพงศาวดารฉลับพระราชหัตถเลขา. ๒ เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

คุภจัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉลับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานลัดสรร. กรุงเทพฯ: 

สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชุปลัมค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สมจัย อนุมานราชธน. การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๙๓. 


๘๔ 



พระพุทธรูปปางทรงรับอุทกัง 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 




สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ 
(หน่อพุทธางกูร) 


สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (หน่อพุทธางกูร) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๑ 
แห่งกรุงศรีอยุธยา พระนามเดิมสมเด็จพระอาทีตยเจ้า เป็นพระราชโอรสสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 
ที่คงจะประสูติแต่อัครมเหสี ตำแหน่งหน่อพุทธางกูรระบุในกฎมณเฑียรบาลว่า พระราชกุมารที่เกิด 
ด้วยอัครมเหสีคือสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้า ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสูงสุดที่พระราชโอรส (เพียง 
พระองคไดพระองค์หนึ่ง) ของอัครมเหสีมีโอกาสได้รับ ในประวัติศาสตร์ไทยมีสมเด็จหน่อพุทธางกูรขึ้น 
เป็นกษัตริย์เพียงพระองค์เดียว คือสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร ก่อนขึ้นเป็นกษัตริย์ที่อยุธยา 
ทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก 

สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรครองราชย์อยู่ประมาณ ๔-๕ ปี (พ.ศ. ๒๐๗๒-พ.ศ. 
๒๐๗๖) เสด็จสวรรคตด้วยโรคไข้ทรพิษ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ครองราชย์พระราชพงศาวดารให้ 
ข้อมูลไม่ตรงกันนัก พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) พระราชพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ พระราชพงศาวดารกรุงสยามฉบับบริติชมิวเขียม และ , พระราช- 
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวไว้ตรงกันว่า พ.ศ. ๒๐๔๙ สมเด็จพระอาทิตยวงค์ได้เป็นที่ 
พระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก พ.ศ. ๒๐๕๒ ขึ้นเสวยราชย์เป็นกษัตริย์ที่อยุธยา พ.ศ. ๒๐๕๖ 
เสด็จสวรรคต ขณะที่พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็ระบุว่า พ.ศ. ๒๐๖๙ 
ได้เป็นที่อุปราชครองเมืองพิษณุโลก ขึ้นเสวยราชย์ที่อยุธยาใน พ.ศ. ๒๐๗๒ และเสด็จสวรรคตเมื่อ 
พ.ศ. ๒๐๗๖ คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทยเห็นว่าข้อมูลพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับ 
หลวงประเสริฐอักษรนิติ้ค่อนข้างน่าเชื่อถือ จึงเห็นพ้องกันว่ารัชกาลของสมเด็จพระบรมราชาหน่อ 
พุทธางกูรมีระยะเวลา ๔ ปี คือระหว่าง พ.ศ. ๒๐๗๒-พ.ศ. ๒๐๗๖ 

พระราชกรณียกิจชองสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรไม่ปรากฏในพระราชพงศาวดารของ 
ไทย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะช่วงเวลาครองราชย์ค่อนข้างสั้น แต่พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตให้ 
ข้อมูลว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่โปรดการสงคราม มีพระปรีชาสามารถมาก ทรงแต่งตั้งผู้ใจบุญและ 
ซื่อสัตย์ให้ดำรงตำแหน่งทางศาล เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ทรงทำสงครามกับล้านช้างและพะโค 
แต่ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์บ้านเมืองเต็มไปด้วยความยุ่งยากไม่มีเวลาสงบ 

เมื่อสมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูรเสด็จสวรรคต สมเด็จพระรัฏฐาธิราชพระโอรสขึ้นเสวย 
ราชสมบัติต่อ แต่อยู่ในตำแหน่งไม่นานราชสมบัติก็ตกแก่สมเด็จพระไชยราชาธิราช 


วรฬร ฏ่ฬงค์ฬันธ์ 


๘๖ 


เอกสารอ้างอิง 

“พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐอิกษรนิต.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: 
กองวรรณกรรมและประวิตศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบพ้นจันทนุมาศ (เจิม).” ใน ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๓. 

กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวิตศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบสมเด็จพระพนรัตน์. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๑๕. 

พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากด้นฉบับที่เป็นสมบติของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: กรม 
ศิลปากร, ๒๕๓๗. 

พระราชพงศาวดารฉลับพระราชหัตถเลขา. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. สุริโยไท: ประวิตศาสตร์จากภาพยนตร์. กรุงเทพฯ: รีดเดอร์พ้บลิชชิ่ง, ๒๕๓๗. 

รวมบันทึกประวิตศาสตร์อยุธยาของฟาน ฟลีต (จัน วลิต). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๖. 


๘๗ 



พระพุทธรูปปางเสวยมธุปายาส 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระรัษฎาธิราช 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



สมเด็จพระรัษฎาธิราช 


สมเด็จพระรัษฎาธิราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา อยู่ใน 
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ สมเด็จพระรัษฎาธิราชหรือสมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมารเป็นพระราชโอรสของ 
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (หน่อพุทธางกูรหรือสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๗๒- 
พ.ศ. ๒๐๗๖) 

เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ ประชวรพระโรคไข้ทรพิษสวรรคต สมเด็จพระรัษฎาธิราช 
กุมารมีพระชนมายุเพียง ๕ พรรษา ได้เสด็จเสวยราชย์อยู่ ๕ เดือน พระไชยราชาก็ทรงชิงราชสมบัติ 
และจับสมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมารสำเร็จโทษเมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๗ 

หลักฐานพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆกล่าวตรงกันเรื่องพระชนมายุของสมเด็จพระรัษฎาธิราช 
และระยะเวลาอันสั้นที่ทรงครองราชย์ แต่ในส่วนเรื่องความสัมพันธ์ชองพระไชยราชากับสมเด็จพระ 
รัษฎาธิราชนั้นแตกต่างกันไปบ้าง สังคีติยวงศ์ระบุว่าพระไชยราชาเป็นพระภาคิไนยชองสมเด็จพระ 
รามาธิบดีที่ ๒ ดังนั้นถ้านับตามภาษาสามัญคือเป็นลูกพี่ลูกน้องชองสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต ว่าเป็นพระญาติห่างๆ และปกครอง 
พระราชอาณาจักรในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าเป็น 
ราชวงศ์ของสมเด็จพระรามาธิบดื สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรง 
สันนิษฐานว่า พระไชยราชาน่าจะเป็นพระราชโอรสชองสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ต่างพระชนนี 
กับสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ และทรงครองเมืองพิษณุโลกก่อนที่จะเสด็จมาชิงราชสมบัติ ณ 
กรุงศรีอยุธยา 


สุกัญญา บำรุงสุข 


เอกสารอ้างอิง 

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐอักษรนิด ฉบบ 
หอสมุดแห่งชาติ. พระนคร: คลังวิทยา, ๒๕๐๗. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ เล่ม ๓ (หมวดศาสนจกร) สังคีติยวงศ์. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัตศาสตร์, 
๒๕๔๕. 


๘๙ 



ศุภว้ฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานคดสรร. 

กรุงเทพฯ: สมาคมประวตศาสตร์ไนพระราชูปถมภ์ สมเด็จพระเทพรี , ตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค็ไนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่ม ๓. 

กรุงเทพฯ ะ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, ๒๕๕๒. 

หนังสือพระราชพงษาวดาร ฉบับพิมพ์ ร.ศ. ๑๒๐. กรุงเทพฯ ะ มติชน, ๒๕๕๐. 


๙๐ 



พระพุทธรูปปางฉันสมอ 

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระไชยราชาธิราช 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 


สมเด็จพระไชยราชาธิราช 


สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๑๓ แห่งกรุงศรีอยุธยา ครอง 
ราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๐๗๗-พ.ศ. ๒๐๘๙ สมเด็จพระไชยราชาธิราชเป็นพระราชโอรสของ 
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ที่ประสูติแต่พระสนม เมื่อราว พ.ศ. ๒๐๔๒ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ 
สวรรคต สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ (เจ้าหน่อพุทธางกูรพระเชษฐาต่างพระมารดาของสมเด็จ 
พระไชยราชาธิราช) เสด็จขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. ๒๐๗๒-พ.ศ. ๒๐๗๖) ต่อมาสมเด็จพระรัษฎาธิราช 
พระราชโอรสเสด็จขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. ๒๐๗๖-พ.ศ. ๒๐๗๗) เป็นเวลาเพียง ๕ เดือน สมเด็จพระไชย 
ราชาธิราชทรงชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระรัษฎาธิราชและให้สำเร็จโทษเสีย 

สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา เป็นกษัตริย์ที่ 
ทรงพระปรีชาสามารถ ทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงของอาณาจักร มีการ 
ทำสงครามกับอาณาจักรข้างเคียงหลายครั้ง การสงครามระหว่างไทยกับพม่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน 
สมัยนี้ ในช่วงเวลานั้นอาณาจักรข้างเคียงมีกษัตริย์ที่เข้มแข็งปกครอง คือพม่ามีพระเจ้าตะเ'บง'ชะเวตี้ 
(พ.ศ. ๒๐๗๔-พ.ศ. ๒๐๙๔) ล้านช้างมีพระเจ้าโพธิสารราช หรือที่ชาวลาวออกพระนามว่า 
โพธิสาละราช (พ.ศ. ๒๐๖๓-พ.ศ. ๒๐๙๓) เขมรมีพระเจ้าจันทราชาหรือนักองค์จัน (พ.ศ. ๒๐๕๙- 
ราว พ.ศ. ๒๑๐๙) มีเพียงอาณาจักรล้านนาที่มีความยุ่งยากภายในเพราะการแย่งชิงราชสมบัติจึง 
อ่อนแอ ดังนั้น สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงต้องทรงทำสงครามกับเพื่อนบ้านหลายครั้ง ทั้งเพื่อปกป้อง 
ราชอาณาจักรและขยายอำนาจ นอกจากนี้ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ พระองค์ยังทรงเผชิญกับ 
การกบฏของพระยานารายณ์ที่เมืองกำแพงเพชรแต่พระองค์ทรงสามารถปราบลงได้ พระยานารายณ์ 
ถูกจับและถูกประหารชีวิตเมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๑ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการยกทัพไปขับไล่พม่าที่เมือง 
เชียงไกรเชียงกราน หรือเรียกสั้นๆว่าเขียงกราน (ปัจจุบันเรียกว่าเมืองอัตรัน /ปา:ลโลก) ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ 
เมืองมะละแหม่งในพม่าตอนล่าง 

สงครามระหว่างไทยกับพม่าครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากการสิ้นสุดของอาณาจักรพุกาม และเกิด 
การแตกแยกชิงอำนาจกันทั้งจากพวกพม่า มอญ และไทยใหญ่ ต่อมาพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ทรง 
รวบรวมพม่าขึ้นใหม่ที่เมืองตองอูต่อจากพระเจ้ามหาสิริชัยสุระพระราชบิดาที่ทรงสถาปนาราชวงศ์ตองอู 
ขึ้นมา พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ทรงเริ่มขยายอำนาจลงมาทางใต้เพื่อปราบอาณาจักรมอญที่เมืองพะโค 
หรือหงสาวดี ซึ่งมั่งคั่งริ่ารวยจากการค้าและมีกำลังผู้คนมาก ทำให้พวกมอญหลบหนีลงมาที่เมือง 
เชียงกราน เมืองนี้อยู่ภายใต้การปกครองของไทย พระเจ้าตะเบงชะเวตี้ได้ยกกองทัพตามลงมาเมื่อ 
พ.ศ. ๒๐๘๑ ทั้งนี้ตามที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐาน 


๙๒ 


จากข้อความในพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ้ที่ว่า สมเด็จพระไชยราชาธิราช 
เสด็จไปเชียงไกรเชียงกราน 

สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงทราบข่าวจึงเสด็จยกกองทัพไปขับไล่ ในจำนวนทหารที่ยกไปนี้ มี 
ทหารอาสาโปรตุเกสหรือนักเผชิญโชคชาวโปรตุเกสร่วมไปด้วย ๑๒๐ คน ทั้งนี้ตามความเห็นของ 
สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งอ้างหลักฐานจากข้อเชียนของเฟอร์นาว เมนเดส ปีนโต 
(1=61X130 1\46ก0เ65 ศก 1:๐) นักเดินทางชาวโปรตุเกสที่เข้ามากรุงศรีอยุธยาและที่อื่นๆในเวลานั้น แต่ถ้า 
พิจารณาข้อเขียนดังกล่าว ปีนโตกล่าวถึงทหารอาสา ๑๒๐ คน ในขณะที่กรุงศรีอยุธยาไปรบกับล้านนา 
ในตอนปลายรัชกาล อย่างไรก็ดี น่าจะมีทหารอาสาชาวโปรตุเกสร่วมไปในกองทัพด้วย ทำนองเดียวกับ 
ที่มีนักเผชิญโชคชาวโปรตุเกสเป็นทหารอาสามาในกองทัพของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ ผลชองสงคราม 
ไทย-พม่าครั้งแรกนี้คือ ไทยสามารถขับไล่กองทัพพม่าออกไปจากเมืองเชียงกรานได้ 

หลังจากเสร็จศึกพม่าได้ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๐๘๓) อยุธยาได้ส่งกองทัพไปดีกัมพูชา ซึ่งขณะนั้น 
มีราชธานีอยู่ที่กรุงละแวก ภายใต้การปกครองของนักองค์จันหรือพระเจ้าจันทราชา ผู้เคยได้รับการ 
ชุบเลี้ยงที่กรุงศรีอยุธยาก่อนที่จะไปครองกัมพูชา แต่กองทัพไทยพ่ายแพ้ต่อกองทัพกัมพูชา ทหารไทย 
ถูกจับเป็นเชลยจำนวนมาก 

อาณาจักรที่สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงให้ความสำคัญมากเพราะมีผลต่อความมั่นคงชอง 
กรุงศรีอยุธยาคือล้านนา ในช่วงเวลานั้น ล้านนามีปัญหาภายในจากการแย่งขิงราชสมบัติกัน โดย 
เจ้าซายคำหรือท้าวซายคำได้แย่งชิงราชสมบัติจากพระราชบิดาคือพระเมืองเกศเกล้า (พ.ศ. ๒๐๖๙- 
พ.ศ. ๒๐๘๑) แล้วตั้งตนเป็นผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ แต่การปกครองชองเจ้าซายคำทำให้ราษฎร 
เดือดร้อนมาก ชุนนางกับราษฎรจึงร่วมกันจับเจ้าซายคำปลงพระชนม์แล้วทูลเชิญพระเมืองเกศเกล้า 
มาปกครองเชียงใหม่เป็นครั้งที่ ๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๐๘๖ แต่ปกครองได้เพียง ๒ ปี ถึง พ.ศ. ๒๐๘๘ ก็ลูก 
ชุนนางลอบปลงพระชนม์เพราะราษฎรยังคงได้รับความเดือดร้อน หลังจากนี้อาณาจักรล้านนามีความ 
วุ่นวายมากขึ้น เพราะขุนนางแบ่งเป็นสกฝ่าย และมีความเห็นแตกแยกกันว่าใครจะเป็นผู้ครองเชียงใหม่ 
ต่อไป เพราะเชื้อพระวงศ์ชองพระเมืองเกศเกล้าเหลือเพียงพระธิดา คือพระนางจิรประภา ชุนนาง 
บางคนเห็นว่าควรเชิญเจ้าฟ้าเมืองเขียงตุงมาปกครอง บางคนเห็นว่าควรเชิญเจ้าฟ้าเมืองนาย ส่วนหนึ่ง 
เห็นว่าควรเชิญพระเจ้าไชยเชษฐาโอรสชองพระเจ้าโพธิสารราชแห่งอาณาจักรล้านข้างที่เกิดจากเจ้าหญิง 
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเมืองเกศเกล้าคือ พระนางยอดคำทิพย์หรือพระนางหอสูงให้มา 
ปกครอง โดยฝ่ายที่จะให้พระเจ้าไชยเชษฐาเป็นผู้ครองเป็นฝ่ายชนะ และระหว่างการดำเนินการจึงทูล 
เชิญพระนางจิรประภาเป็นผู้ปกครองเขียงใหม่ไปก่อน 

การที่อาณาจักรล้านช้างมีอำนาจแผ่ขยายมาปกครองอาณาจักรล้านนา ทำให้สมเด็จพระไชย 
ราชาธิราชทรงเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาได้ชัดเจนขึ้น เพราะถูกกระหนาบจาก 
อาณาจักรที่เข้มแข็งหลายอาณาจักร นอกจากนี้ เมื่อครั้งพระยานารายณ์ก่อการกบฏ ทางล้านช้าง 


๙๓ 


ยังให้ความช่วยเหลือพระยานารายณ์ด้วย ดังนั้นในขณะที่สถานการณ์ของล้านนายังไม่มั่นคง สมเด็จ 
พระไชยราชาธิราชจึงเสด็จนำกองทัพที่มีพระยาพิษณุโลกเป็นแม่ทัพไปตีเชียงใหม่ในกลาง พ.ศ. ๒๐๘๘ 
แต่ไม่สำเร็จ 

ด้วยความไม่วางพระทัยในสถานการณ์ สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงเสด็จนำทัพที่มีพระยา 
พิษณุโลกเป็นแม่ทัพไปตีเชียงใหม่เป็นครั้งที่ ๒ ในปลาย พ.ศ. ๒๐๘๙ ด้วยกำลังทหาร ๔๐๐,๐๐๐ คน 
ในจำนวนนี้เป็นทหารรับจ้างจากชาติต่างๆ ๗๐,๐๐๐ คน ทั้งนี้ตามข้อมูลของปีนโตซึ่งน่าจะเกิน 
ความจริงไปมากและเป็นไปได้มากว่าในครั้งนี้มีทหารอาสาโปรตุเกส ๑๒๐ คน ร่วมในกองทัพด้วย 
ในคราวนี้ดืได้ลำพูน เชียงใหม่ พระนางจิรประภายอมอ่อนน้อม อย่างไรก็ดี เมื่อสมเด็จพระไชย 
ราชาธิราชเสด็จกลับและสวรรคตในปลายปีนั้น ทางล้านนาก็ได้ทูลเชิญพระไชยเชษฐาจากล้านช้าง 
มาปกครอง ซึ่งได้ทรงปกครองอยู่ ๒ ปี ก็เสด็จกลับไปปกครองอาณาจักรล้านช้างเพราะพระเจ้าโพธิสาร 
พระราชบิดาสิ้นพระชนม์ 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสมเด็จพระไชยราชาธิราช คือการส่งเสริมการค้า 
ต่างประเทศ เป็นไปได้ว่าการทำสงครามกับเพื่อนบ้านหลายครั้ง ทำให้กรุงศรีอยุธยาลดความสำคัญ 
ทางการค้าระหว่างประเทศลง หลักฐานจีนสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. ๑๙๑๑-พ.ศ. ๒๑๘๗) แสดงให้ 
เห็นว่าการทูตในระบบบรรณาการหยุดชะงัก ไม่มีการส่งทูตไปยังราชสำนักจีนเลย นอกจากนั้น 
หลักฐานโปรตุเกสแสดงให้เห็นว่าความสนใจชองพ่อค้าโปรตุเกสที่มีต่อสินค้าและการค้าที่กรุงศรีอยุธยา 
ก็ลดลง โดยโปรตุเกสให้ความสำคัญในการค้ากับพม่ามากกว่า เพราะมะละกาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครอง 
ของโปรตุเกสสามารถติดต่อกับเมืองท่าของพม่าได้สะดวกกว่าที่กรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ การเกิด 
เพลิงไหม้พระนครศรีอยุธยาเมื่อปลาย พ.ศ. ๒๐๘๘ เป็นเวลาถึง ๓ วัน มีบ้านเรือนลูกไพ่ไหม้ ( 5 ) 0 , 0(^.0 
หลัง ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการค้าระหว่างประเทศ 

แม้ว่าสถานการณ์จะไม่เอื้ออำนวยต่อการค้านัก สมเด็จพระไชยราชาธิราชก็ยังทรงหาวิธีการ 
ส่งเสริมการค้าและทำให้การเดินเรือสะดวกรวดเร็ว โดยโปรดให้ขุดคลองลัดเพื่อย่นระยะทางของแม่นี้า 
เจ้าพระยา ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยปัจจุบันไปถึงปากคลองบางกอกใหญ่ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น 
แม่นี้าเจ้าพระยา ส่วนแม่นี้าเจ้าพระยาเดิมคือคลองบางกอกน้อย 

เพื่อให้การค้ามีความยุติธรรม สมเด็จพระไชยราชาธิราชจึงโปรดให้จัดระบบตราชั่ง โดยใช้เครื่อง 
ชั่งตวงที่ทางราชการรับรองมาตรฐานในการซื้อชายข้าวปลาอาหาร 

จากบันทึกของวันวลิตหรือเยเรเมียส ฟาน ฟลีต ซึ่งเป็นผู้จัดการสำนักการค้าของบริษัทอินเดีย 
ตะวันออกของฮอลันดาที่กรุงศรีอยุธยาได้กล่าวว่า สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงรักความยุติธรรม ทรง 
เกลียดและขจัดความชั่วร้าย มีพระทัยกว้างขวาง สนพระทัยในวิทยาการสมัยใหม่ ทรงจ้างนักเผชิญ 
โชคชาวโปรตุเกสเป็นองครักษ์ ๑๒๐ คน และให้สอนทหารไทยใช้ปืนไฟ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
แม้จะทำสงครามหลายครั้ง แต่พระองศ์ก็ทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งเรืองและราษฎรรํ่ารวย 


๙๔ 


หลังจากเสด็จกลับจากเชียงใหม่ในสงครามคเงที่ ๒ สมเด็จพระไชยราชาธิราชก็เสด็จสวรรคต 
ในปลาย พ.ศ. ๒๐๘๙ โดยลูกท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกวางยาพิษผสมในนมโคให้เสวย พระองค์ 
ไม่มีพระราชโอรสธิดาที่เกิดจากพระมเหสี แต่มีพระราชโอรสที่เกิดแต่ท้าวศรีสุดาจันทร์ ๒ องค์ คือ 
พระยอดฟ้ากับพระศรีคิลป็ เมื่อพระองค์สวรรคต พระยอดฟ้าพระชนมายุ ๑๑ พรรษา ได้ครอง 
ราชสมบัติต่อโดยมีท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการ 


วุฒิชัย มูลศิลป็ 


เอกสารอ้างอิง 

จอมเกอ้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพงศาวดาร ฉหับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๔๒. 

ปีนโต, เฟ่อร์ตินันต์ เมนเดช. “การท่องเที่ยว การเดินทาง และการผจญภ , ยของเฟ่อร์ดิน้นต์ เมนเดช ปีนโต.” ใน 
รวมเรื่องแปล หนังสือและเอกสารทางประรัติศาสตร์ ชุดที่ ๓. นันทา วรเนติวงศ์, แปล. กรุงเทพฯ: กรม 
ศิลปากร, ๒๕๓๘. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารเหนือ เล่ม ๑-๒. พระนคร: องศ์การค้าคุรุสภา, ๒๕๐๔. 

ฟ่ลอรีช, มาเรีย ดา กงไซเซา. ชาวโปรตุเกสและสยามสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖. มธุรส คุกผล, แปล. กรุงเทพฯ: 
ออร์คิด, ๒๕๔๗. 

ราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา ฉมับหอสมุดแห่งชาติ. นายพันตรี หลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์), แปล. พระนคร: 
แพร่พิทยา, ๒๕๑๓. 

รัน วลิต. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉมับรันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒. วนาศรี สามนเสน, แปล. กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๓. 

ศุภรัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟสืต และผลงานดัดสรร. 

กรุงเทพฯ: สมาคมประวิตศาสตร์ในพระราชุปลัมศ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชคุมารี, ๒๕๕๒. 
สงวน โชติสุขรัตน์. สารคดีจากลานทอง ประวิตศาสตร์ลานนาไทย. พระนคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๐๓. 

สิลา วีระวงศ์. ประวิตศาสตร์ลาว. สมหมาย เปรมจิตต์, แปล. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๐. 

ร1ฮฮ ร, ?©เ©! ล!ไส 8ล1ไสล. าาไ© ^11ไ2ส0ฑไร 0^ 1^ล0ร, 8IX สน1ไส!©ส V©ล!ร (ฟ้ ส1รเ0!^. รน!!©^: 0น!201ไ, 1999. 

^V^ลบ;, 0^1ส ^. XIIล!!ล! ไส: ^ 811011: ส1ร10!3ำ 8©001ไส ธส!บ่0!ไ. ^©^ IXล^V๐11ะ Vล1© 111ไ^©!8น่^ ?!6รร, 2003. 


๙๕ 




พระพุทธรูปปางปลงอายุสังขาร 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระแก้วฟ้า 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 


สมเด็จพระแก้วฟ้า 
(สมเด็จพระยอดฟ้า) 


สมเด็จพระแก้วฟ้า หรือสมเด็จพระยอดฟ้า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๔ แห่ง 
กรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์สุพรรณภูมิ เป็นพระราชโอรสชองสมเด็จพระไชยราชาธิราช (ครองราชย์ 
พ.ศ. ๒๐๗๗-พ.ศ. ๒๐๘๙) กับท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกฝ่ายซ้าย ประสูติประมาณ พ.ศ. ๒๐๗๙ 
มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพระศรีศิลป็ พระชันษาอ่อนกว่าพระองค์ ๖ ปี 

เมื่อได้ทรงครองราชย์สืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดาใน พ.ศ. ๒๐๘๙ นั้น สมเด็จพระแก้วฟ้ามี 
พระชนมายุเพียง ๑๑ พรรษา พระราชพงศาวดารบันทึกว่า “นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็น 
สมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดิน” สถานการณ์การเมืองในราชสำนักชณะนั้น 
คงจะไม่มั่นคงนัก พระเฑียรราชาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายสมเด็จพระไชยราชาธิราชซึ่งน่าจะเป็นกำลังสำคัญใน 
การช่วยว่าราชการแผ่นดินได้ กลับเกรงราชภัย เสด็จไปทรงผนวชที่วัดราชประดิษฐานตลอดรัชกาล 
ของสมเด็จพระแก้วฟ้า 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต ว่า สมเด็จพระแก้วฟ้าโปรดการ 
ล่าสัตว์ “ทรงม้าไบํตามบำตามทุ่งและไร่นา ชนช้าง ทรงพระแสงผ่กหัดชัตติยวิชา” นอกจากนี้ยังบันทึก 
ว่า “ในรัชกาลของพระองค์บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งหน มืได้อดอยากแห้งแล้ง” แต่พระราช- 
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่าง ๆ ระบุสอดคล้องต้องกันว่า เมื่อทรงครองราชย์ได้ไม่นาน เกิดนิมิตร้าย 
หลายประการ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระแก้วฟ้าเสด็จออกสนาม ทรงให้ชนช้าง งาช้างพระยาไฟหักเป็น 
๓ ท่อน เวลาคาช้างต้นพระฉัททันต์ร้องเป็นเสียงคนร้องไห้ ประตูไพชยนต์ร้องเป็นอุบาทว์เสมือน 
หนึ่งเป็นลางร้ายที่บอกเหตุที่จะบังเกิดขึ้นแก่ยุวกษัตริย์พระองศ์นี้ 

เหตุเกิดเนื่องจากท้าวศรีสุดาจันทร์พระชนนีผู้สำเร็จราชการภายในพระราชวังไปมีความสัมพันธ์ 
ฉันชู้สาวกับพันบุตรศรีเทพผู้เฝ็าหอพระ ท้าวศรีสุดาจันทร์เลื่อนพันบุตรศรีเทพให้เป็นชุนชินราชรักษา 
หอพระข้างใน และต่อมาก็ให้เป็นขุนวรวงศาธิราช เมื่อพระนางทรงครรภ์กับชุนวรวงศาธิราชแล้ว จึงได้ 
คิดอ่านยกชุนวรวงศาธิราชเป็นพระเจ้าแผ่นดิน โดยอ้างว่าสมเด็จพระแก้วฟ้าพระโอรสนั้นยังทรง 
พระเยาว์นัก สนพระทัยแต่จะเล่น พระสติปัญญาไม่พอที่จะว่าราชการแผ่นดิน “เราคิดว่าจะให้ขุน 
วรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดิน กว่าราชบุตรเราจะจำเริญวัยขึ้น” เมื่อชุนวรวงศาธิราชได้เป็นพระเจ้า 
แผ่นดินแล้ว ใน พ.ศ. ๒๐๙๑ ชุนวรวงศาธิราชก็สำเร็จโทษสมเด็จพระแก้วฟ้า ณ วัดโคกพระยา ส่วน 
พระศรีศิลป็พระอนุชามีพระชนมายุเพียง ๗ พรรษา จึงไม่ได้ถูกประหารไปในคราวนั้น 


๙๗ 


จดหมายเทตุโหรระบุว่า พระแก้วฟ้าถูกสำเร็จโทษ วันอาทิตย์ขึ้น ๕ คา เดือน ๘ ปีจอ 
จ.ศ. ๙๑๐ ตรงกับวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๐๙๑ ทรงอยู่ในราชสมบัติ ๒ ปีเศษ พระชนมายุได้ ๑๓ 
พรรษาเศษ 


สุกัญญา บำรุงสุข 


เอกสารอ้างอิง 

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐวักษรนิด ฉบบ 
หอสมุดแห่งชาติ. พระนคร ะ คลังวิทยา, ๒๕๐๗. 

พระราชพงศาวดารฉวับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ ะ คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

วรรณกรรมสมัยวัตนโกสินทร์ เล่ม ๓ (หมวดศาสนวักร) สังคีติยวงศ์. กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์, 
๒๕๔๕. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานดัดสรร. 

กรุงเทพฯ: สมาคมประวิตศาสตร์ในพระราชูปลัมภ์ สมเด็จพระเทพวัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 
หนังสือพระราชพงษาวดาร ฉบับพิมพ์ ร.ศ. ๑๒๐. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐. 


๙๘ 




สมุดไทยพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็ 




ขุนวรวงศาธิราช 


ขุนวรวงศาธิราช เป็นขุนนางไทยสมัยอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช (พ.ศ. 
๒๐๗๗-พ.ศ. ๒๐๘๙) และรัชกาลสมเด็จพระยอดฟ้า (แก้วฟ้า) (พ.ศ. ๒๐๘๙-พ.ศ. ๒๐๙๑) ได้ 
เลื่อนยศและตำแหน่งด้วยการสนับสนุนของท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกของสมเด็จพระไชย 
ราชาธิราชและเป็นพระมารดาของสมเด็จพระยอดฟ้า ขุนวรวงศาธิราชครองราชสมบัติอยู่เพียงไม่นาน 
ก็ถูกเจ้านายและขุนนางกลุ่มหนึ่งจับตัวประหารชีวิตพร้อมกับท้าวศรีสุดาจันทร์และธิดา 

ประวัติและเรื่องราวของขุนวรวงศาธิราชปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาทุกฉบับ 
เช่น ฉบับพระราชหัตถเลขา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ฉบับจักรพรรดิพงศ์ (จาด) ฉบับสมเด็จพระ 
พนรัตน์ วัดพระเชตุพนฯ ฉบับของบริติชมิวเชียม ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็ ฯลฯ รวมทั้งปรากฏ 
ในจดหมายเหตุโหรและบันทึกของชาวต่างชาติ เช่น เฟ้อร์นาว เมนเดส ปีนโต (1=6โกิล๐ เห6กป65 
ฅก1:๐) ชาวโปรตุเกสที่เดินทางท่องเที่ยวผจญภัยเข้ามากรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาธิราช 
เยเรเมียส ฟาน ฟลีต ปเ6โ6โก135 V ลก Vน ©1:) ซึ่งเข้ามาประจำอยู่ที่สถานีการค้าของบริษัทอินเดีย 
ตะวันออกของฮอลันดาในกรุงศรีอยุธยา รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒-พ.ศ. 
๒๑๙๙) ซึ่งเนื้อความในเอกสารดังกล่าวจะแตกต่างกันในรายละเอียดและวันเวลา 

ขุนวรวงศาธิราชเดิมเป็นพนักงานรักษาหอพระข้างหน้าในพระราชวังกรุงศรีอยุธยา มีบรรดาศักดิ้ 
เป็นพันบุตรศรีเทพ เมื่อสมเด็จพระไชยราชาธิราชสวรรคตใน พ.ศ. ๒๐๘๙ พระยอดฟ้า พระราชโอรส 
ของพระองศ์กับท้าวศรีสุดาจันทร์พระสนมเอก เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ขณะมีพระชนมายุเพียง 
๑๑ พรรษา ยังไม่ทรงสามารถว่าราชการได้ ท้าวศรีสุดาจันทร์พระชนนีจึงเป็นผู้สำเร็จราชการ เรียกกัน 
ทั่วไปว่า แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ 

ท้าวศรีสุดาจันทร์พบกับพันบุตรศรีเทพที่หอพระข้างหน้า เกิดพอใจรักใคร่ จึงมีพระเสาวนีย์ให้ 
พระยาราชภักดีลับเปลี่ยนตำแหน่งราชการให้ขุนชินราชรักษาหอพระข้างในไปเป็นพันบุตรศรีเทพรักษา 
หอพระข้างหน้า แต่งตั้งพันบุตรศรีเทพเป็นขุนชินราชรักษาหอพระข้างใน เพราะเหตุว่าเป็นข้าหลวงเดิม 
จะได้รับราชการใกล้ชิดพระองศ์ยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อทรงครรภ์กับขุนชินราช จึงดำริจะยกราชสมบัติให้ 
แล้วให้เลื่อนขุนชินราชขึ้นเป็นขุนวรวงศาธิราช ปลูกจวนให้อยู่ที่ริมศาลาสารบัญชีใกล้กำแพงพระราชวัง 
ให้สิทธี้ในการเกณฑ์และคุมกำลังคน รวมทั้งให้นั่งว่าราชการที่จวนในวังตรงประตูดินริมด้นหมัน เพื่อ 
ให้ขุนนางทั้งหลายรับรู้และเกรงกลัวในอำนาจ เมื่อขุนนางผู้ใหญ่ คือพระยามหาเสนา เป็นห่วง 
ราชการแผ่นดิน จึงถูกท้าวศรีสุดาจันทร์กำจัด แล้วมีพระเสาวนีย์ให้ตั้งขุนวรวงศาธิราชว่าราชการ 
แผ่นดินแทน โดยอ้างเหตุว่าพระยอดฟ้ายังทรงพระเยาว์และเหตุการณ์ทางหัวเมืองเหนือยังไม่สงบ 


00๐ 


ความในพระราชพงศาวดารระบุไว้ชัดเจนว่า เมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์ตรัสสั่งให้ปลัดวังนำราชยาน 
เครื่องสูงออกไปรับขุนวรวงศาธิราชแห่เข้าวังแล้วนั้น จึงให้ตั้งการ “...พระราชพิธีราชาภิเษกยก 
ขุนวรวงศาธิราช'ขึ้นเป็นเจ้าพิภพกรุงเทพทวารดีศรีอยุธยา จึงเอานายจันทร์ ผู้น้องขุนวรวงศาธิราชอยู่ 
บ้านมหาโลกเป็นมหาอุปราชา...” หลังจากนั้นพระยอดฟ้าก็ทรงถูกสำเร็จโทษ 

เมื่อชุนวรวงศาธิราชอยู่ในราชสมบัติ ซึ่งพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่ระบุว่า 
๕ เดือน แต่ปีนโตว่า ๖๖ วัน ฟาน ฟลีตว่า ๔๐ วัน และฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิส์ว่า ๔๒ วันนั้น 
ไม่ได้ประกอบกรณียกิจสำคัญแต่อย่างใด นอกจากให้สับเปลี่ยนตำแหน่งเจ้าเมืองในหัวเมืองเหนือ 
ที่กระด้างกระเดื่อง เพื่อประโยชน์ในการปกครอง และสนใจเรื่องข้างสำคัญ คือ เมื่อสมุหนายก 
กราบทูลข่าวพบช้างสำคัญที่เมืองลพบุรี หรือเมื่อพนักงานกรมช้างไล่ต้อนโขลงช้างเถื่อนเข้ามาทาง 
วัดแม่นางปลื้ม มาเข้าเพนียดวัดซอง (เป็นเพนียดเติมก่อนย้ายไปที่ทู่งทะเลหญ้า) ขุนวรวงศาธิราช 
สนพระทัยจะออกไปจับช้างด้วยพระองค์เองทั้ง ๒ ครั้ง แต่ที่เมืองลพบุรีนั้นได้สั่งให้กรมการเมืองไปจับ 
สุดท้ายเมื่อชุนวรวงศาธิราชออกไปจับช้างที่เพนียดวัดซอง จึงเป็นสาเหตุให้เจ้านายและขุนนางกลุ่มหนึ่ง 
คบคิดกันกำจัดด้วยการล้อมจับขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์กับธิดา ขณะที่ชบวนเรือประทับ 
ไปถึงคลองสระบัว และฆ่าเสียทั้ง ๓ คน 

หลังจากกำจัดขุนวรวงศาธิราชสำเร็จแล้ว กลุ่มเจ้านายและขุนนาง ได้แก่ ขุนพิเรนทรเทพ เชื้อ 
พระวงศ์ (ต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชา) ขุนอินทรเทพ (ต่อมาคือเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช 
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช) หลวงศรียศ (ต่อมาคือเจ้าพระยามหาเสนา) หมื่นราชเสน่หาในราชการ 
(ต่อมาคือเจ้าพระยามหาเทพ) และหมื่นราชเสน่หานอกราชการ (ต่อมาคือพระยาภักดีนุชิต) จึงได้ถวาย 
ราชสมบัติแก่พระเฑียรราชา เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาส่วนใหญ่ไม่ยกย่องและไม่นับขุนวรวงศาธิราชอยู่ในลำดับ 
พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา แม้จะมีความระบุว่ามีทั้งพิธีบรมราชาภิเษกและพิธีอุปราชาภิเษกด้วย 
ก็ตาม และต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จารึก 
พระนามพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ฐานพระพุทธรูปปางต่าง ๆ 
จำนวน ๓๗ องค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้หล่อไว้ด้วยทองแดง แล้วตั้ง 
ไว่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่หอราชกรมานุสรและหอพระราช- 
พงศานุสร ตรงกำแพงแก้ว หลังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม) ไม่ปรากฏว่ามีพระพุทธรูปจารึก 
นามขุนวรวงศาธิราชอยู่ด้วย หรือแม้แต่ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงวิจารณ์ “เรื่องราชประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช” ก็ไม่ทรงกล่าวถึงการอุปราชาภิเษกนายจันทร์ 
น้องชายชองขุนวรวงศาธิราชเป็นวังหน้า เพราะไม่ได้ทรงนับขุนวรวงศาธิราชเป็นกษัตริย์ 

ส่วนสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ “อธิบายรัชกาล 
ครั้งกรุงเก่า” ในประขุมพงศาวดารภาคที่ ๕ และ “อธิบายเรื่องในสมัยขุนวรวงศาธิราช” ในพระราช- 


0๐0 


พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา โดยทรงเรียงรัชกาลพระยอดฟ้าเป็นพระมหากษัตริย์อยุธยาลำดับที่ 
๑๔ และรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเป็นลำดับที่ ๑๔ ไม่ทรงนับรัชกาลขุนวรวงศาธิราช เพราะ 
เหตุว่า “เรื่องพงศาวดารตอนนี้เป็นเรื่องของความชั่วไม่น่าอธิบาย” อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงวินิจฉัย 
เรื่องพระเฑียรราชาได้ราชสมบัติไว้อย่างละเอียดเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายตามที่พระบาทสมเด็จพระ 
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสสั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ สรุปพระมติที่ทรงวินิจฉัยไว้ว่า ก่อนที่สมเด็จพระ 
ไชยราชาธิราชจะสวรรคตใน พ.ศ. ๒๐๘๙ นั้น พระองค์ตรัสสั่งให้พระยอดฟ้าเป็นรัชทายาท 
ขึ้นครองราชสมบัติ ให้พระเฑียรราชาอนุชาต่างพระมารดาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน มีท้าวศรีสุดา- 
จันทร์พระชนนีเป็นผู้สำเร็จราชการฝ่ายใน ต่อมาเมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์สมัครรักใคร่กับพันบุตรศรีเทพ 
ผู้เป็นญาติและเป็นพนักงานเฝืาหอพระ จึงสั่งให้ย้ายไปเป็นตำแหน่งขุนชินราช พนักงานเฝ็าหอพระชอง 
พระชนนี เพื่อให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น แล้วอ้างว่าเป็นราชินิกุลจึงเลื่อนเป็นที่ขุนวรวงศาธิราชอยู่ในกรมวัง 
เมื่อขุนนางผู้ใหญ่ เช่น พระยามหาเสนา ที่สมุหพระกลาโหมทราบเรื่องความสัมพันธ์ ขุนวรวงศาธิราช 
จึงทูลแนะนำให้ท้าวศรีสุดาจันทร์กำจัดเลีย รวมทั้งคิดกำจัดพระเฑียรราชาจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการ 
แผ่นดินด้วย จึงทำให้พระเฑียรราชาทูลลาไปผนวช ท้าวศรีสุดาจันทร์จึงได้อำนาจทั้งหมดเป็นผู้สำเร็จ 
ราชการแผ่นดินทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน จากนั้นก็แต่งตั้งให้ขุนวรวงศาธิราชเป็นผู้บังคับการล้อม 
พระราชวัง มีไพร่พลพรรคพวกเป็นกำลังอยู่ประจำในพระราชวัง 

ใน พ.ศ. ๒๐๙๐ ท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงครรภ์กับขุนวรวงศาธิราช ไม่สามารถออกว่าราชการได้ 
จึงสร้างศาลาในพระราชวังอยู่ริมประตูดินใกล้ต้นหมัน ให้ขุนวรวงศาธิราชอยู่ประจำเป็นผู้รับรับสั่งใน 
ราชกิจทั้งปวง ทำให้มีอำนาจเสมือนเป็นผู้สำเร็จราชการทั่วทั้งพระราชวัง ต่อมาสมเด็จพระยอดฟ้า 
ลูกขุนวรวงศาธิราชสำเร็จโทษ โดยที่ท้าวศรีสุดาจันทร์ไม่ทราบมาก่อน และต้องยอมราชาภิเษกให้ 
ขุนวรวงศาธิราชขึ้นครองราชย์ มีพระศรีศิลป็พระอนุชาชองสมเด็จพระยอดฟ้าซึ่งมีพระชนมายุเพียง 
๗ พรรษา เป็นรัชทายาท และแต่งตั้งนายจันทร์ บ้านมหาโลก น้องชายของขุนวรวงศาธิราชเป็นเจ้า 
พระยามหาอุปราช หัวหน้าข้าราชการ 

ส่วนบรรดาเจ้านายและขุนนางที่เข้ากับพระยอดฟ้านั้น เมื่อขุนวรวงศาธิราชปลงพระชนม์ 
สมเด็จพระยอดฟ้าแล้ว จึงตกลงกันว่าหากกำจัดขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ได้ ก็จะถวาย 
ราชสมบัติแก่พระเฑียรราชา ซึ่งชณะนั้นยังทรงผนวชอยู่ และร่วมกันเสี่ยงเทียนพิสูจน์ให้เห็นเป็นนิมิต 
เมื่อขุนวรวงศาธิราชประสงค์จะออกไปจับข้างที่เพนียดวัดซองโดยกระบวนเรือ ขุนพิเรนทรเทพและ 
พรรคพวกจึงจับขุนวรวงศาธิราชและท้าวศรีสุดาจันทร์ฆ่าเลีย แล้วอัญเชิญพระศรีศิลป็รัชทายาทกลับ 
พระราชวัง ส่วนธิดาของขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์ต่อมาก็ถูกกำจัดด้วย แล้วจึงทูลเชิญ 
พระเฑียรราชาให้ลาผนวช เสด็จขึ้นครองราชย์พระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ จากนั้นจึง 
ปูนบำเหน็จความชอบให้บรรดาผู้ร่วมดำเนินการทั้งหลายโดยทั่วกัน 


ศิรินันท์ บุญคิริ 


©๐๒ 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, ๒๕๔๒. 
. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบพ้นจันทนุมาศ (เจิม) และพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด). พระนคร: 
คลังวิทยา, ๒๕๐๗. 

. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๕. (คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ 
พระวิสุทธาธิบดี (สง่า ปราสฺสรมหาเถร ป.ธ. ๘) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิริ'นทราวาส วันที่ 
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕) 

. พระราชพงศาวดารพระราช หัตถ เลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

— . รวม บันทึก ประวัติ ศาสตร์อยุธยาของ ฟาน ฟลีต (วัน ว ลิต). กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 
๒๕๔๖. 

. รวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเด ส ปีน โต. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์, 
๒๕๔๘. 

กระทรวงธรรมการ. กรมศึกษาธิการ. หนังสือพระราชพงศาวดาร ฉบับพิมพ์ ร.ศ. ๑๒๐ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: มติ ชน, 
๒๕๕๐. 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชก วัณ ยานุสร. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม 
ศิลปากร, ๒๕๔๑. 

. พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ จุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวิจารณ์เรื่องพระราชพงศาวดารลับเรื่องราช 
ประเพณีการตั้งพระมหาอุปราช. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน 
เพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางพรเพ็ญ ดาราวงษ์ ณ เมรุวัดมกุฎกบัตริยาราม วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๔๒) 

ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. อธิบายเบ็ดเตล็ดในเรื่องพงศาวดารสยาม. พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ 
พิพรรฒธนากร, ๒๔๖๙. (พิมพ์ไนงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงพร้อมเพราพรรณ ท.จ. วัตน จปร ๓ 
ชายาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร เมื่อปืขาล พ.ศ. ๒๔๖๙) 

พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับ หลวงประเสริฐอักษร นิตฯ. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๕๔๐. 


๐๐๓ 










พระพุทธรูปปางโอฬาริกนิมิต 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 


สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
(พระเฑียรราชา) 


สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๕ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ และเป็นพระอนุชาต่างพระชนนีของสมเด็จพระไชย 
ราชาธิราช เสด็จขึ้นครองราชย์ พ.ศ. ๒๐๙๑ มีพระนามเดิมก่อนขึ้นเสวยราชย์ว่าพระเฑียรราชา 

เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระไชยราชาใน พ.ศ. ๒๐๘๙ แล้ว พระเฑียรราชาทรงหลีกราชภัยด้วย 
การเสด็จออกผนวช ดังความในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า 

ครั้นถวายพระเพลิงพระไชยราชาเสร็จแล้ว ฝ่ายพระเฑียรราชาซึ่งเป็นพระวงศ์ 
สมเด็จพระไชยราชานั้นจึงดำริว่า ครั้นกูจะอยู่ในฆราวาส บัดนี้เห็นภัยจะยังเกิดมีเป็นมั่นคง 
ไม่เห็นสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งได้ เห็นแต่พระพุทธศาสนาและผ้ากาสาวพัตร์ อันเป็นธงชัยแห่ง 
พระอรหันต์จะเป็นที่พำนักพ้นภัยอุปัทวันตราย ครั้นดำริแล้วก็ออกไปอุปสมบทเป็นภิกษุภาวะ 
อยู่ ณ (วัด) ราชประดิษฐาน 

แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และขุนวรวงศาธิราชจึงมีอำนาจในการปกครองบ้านเมือง โดยตั้งขุน 
วรวงศาธิราชเป็นกษัตริย์ ต่อมาขุนพิเรนทรเทพและเหล่าขุนนางร่วมกันกำจัดขุนวรวงศาธิราชและ 
แม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แล้วอัญเชิญพระเฑียรราชาให้ลาผนวชและขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ ทรง 
พระนามว่าพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงสถาปนาให้ขุนพิเรนทรเทพเป็นพระมหาธรรมราชาครองเมือง 
พิษณุโลก และพระราชทานพระธิดาคือพระวิสุทธิกษัตรีย์ให้เป็นมเหสี นอกจากนั้นยังทรงสถาปนา 
ขุนนางที่มีส่วนช่วยเหลือในการขึ้นครองราชย์ให้มีตำแหน่งต่างกันไป 

ต่อมาเกิดกบฏขึ้นภายในพระราชอาณาจักรคือกบฏพระศรีสิน (ศรีศิลป) พระศรีสินผู้นี้ 
พงศาวดารระบุว่าเป็นพระราชโอรสองค์รองในสมเด็จพระไชยราชาธิราช เมื่อขุนพิเรนทรเทพสถาปนา 
สมเด็จพระเฑียรราชาขึ้นเสวยราชย์นั้นพระองค์โปรดให้เลี้ยงพระศรีสินไว้ และเมื่อพระศรีสิน “อายุได้ 
๑๓ ปี ๑๔ ปี จึงออกบวชเป็นสามเณรอยู่ ณ วัดราชประดิษฐาน” ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๐๔ พระศรีสิน 
เป็นกบฏ พงศาวดารระบุว่าครั้งนั้นขุนนางผูใหญ่ซึ่งต้องราชอาญาได้เช้าร่วมด้วยฝ่ายกบฏหลายคน 
อาทิ พระยาสีหราชเดโช พระยาท้ายนั้า พระพิชัยรณฤทธี้ และหมื่นภักดีสรรค์ ที่สำคัญคือในคราว 
กบฏครั้งนั้น พระศรีสินยังได้พระสังฆราชวัดป่าแก้วให้ฤกษ์ ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชวัดป่าแก้วนี้มีศักดี้ 


©๐๕ 


เป็นถึงเจ้าคณะฝ่ายขวา ที่ตำแหน่งสมเด็จพระวันรัตน์ เหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระ 
มหาจักรพรรดิมิได้เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่ขุนนางผู้ใหญ่ตลอดรวมถึงพระราชาคณะบางองค์ ยังมี 
หลักฐานปรากฏเพิ่มเติมว่าหลังเหตุการณ์กบฏพระศรีสินแล้ว “เปียน้อยขุนนางโจทย์ว่า ผัวเข้าด้วย 
พระศรีสิน ถามเป็นสัตย์ ตรัสให้ย่าเสียเป็นอันมาก” 

นอกจากสงครามภายในแล้ว ประวัติศาสตร์อยุธยายังบันทึกสงครามอีกหลายครั้งในรัชกาลของ 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยเฉพาะสงครามที่ทำกับละแวกและกับหงสาวดี การรบกับละแวกนั้น 
เป็นการตอบโต้พระเจ้ากรุงละแวกที่ฉวยโอกาสคราวที่กรุงศรีอยุธยาติดศึกกับพระเจ้าตะเบงชะเวตี้แห่ง 
กรุงหงสาวดี ใน พ.ศ. ๒๐๙๑ ยกกำลังมากวาดต้อนครัวอพยพชาวปราจีนบุรีไปเมืองละแวก พงศาวดาร 
เขมรฉบับปลีกได้ลำดับความว่า 

ครั้นเมื่อแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพัติเสวยราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงสยาม ณ 
กรุงเทพทวาราวดีศรีอายุทธยา จุลศักราช ๙00 เศษ เป็นคริสต์ศักราช ๑ เศษ เป็นศึกกับ 
มอรหงษาเขมรยกเข้ามารบกระนาบจนถึงเมืองประทิว คือ ตำบลบางนา บางพระขนง ใน 
แม่นํ้าเจ้าพระยานี้ แต่หาได้ขึ้นไปถึงกรุงศรีอายุทธยาเก่าไม่ 

เมื่อเสร็จศึกพม่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้แต่งทัพใหญ่ไปดีเขมรเป็นการตอบแทน 
ใน พ.ศ. ๒๐๙๙ พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้ระบุว่า โปรดให้พระยาองค์ 
สวรรคโลกซึ่งเป็นเจ้านายเขมรที่มาพำนักอยู่ในราชอาณาจักรอยุธยาได้กินเมืองสวรรคโลกอยู่ยกไปเป็น 
ทัพหลวง แต่การรบครั้งนั้นอยุธยายกไปทั้งทัพบกและทัพเรือ ปรากฏว่าทัพเรือยกไปไม่ทันทัพบก เป็น 
เหตุให้เลียทัพและ “เสียพระญาองคสวรรคโลก นายกองและข้างม้ารี้พลมาก” เหตุการณ์เดียวกันนี้มี 
ปรากฏในพงศาวดารเขมร จ.ศ. ๑๒๑๗ และพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา ฉบับพระองค์นพรัตน์ ซึ่ง 
ระบุว่าพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาโปรดให้เจ้าพระยาโองซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระเจ้าจันทราชา (คือพระยา 
ละแวกขณะนั้น) และก็น่าจะเป็นบุคคลเดียวกับพระยาองค์สวรรคโลกในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตี้ ยกทัพไทยมาด้วยไพร่พล ๙๐,๐๐๐ ข้างพระจันทราชาเสด็จออกรับศึก 
ที่เมืองโพธิสัตว์จนได้รับชัยชนะเจ้าพระยาโองราชาสุรคตในศึกครั้งนั้น 

ส่วนการสงครามกับพม่าในช่วงรัชกาลชองพระมหาจักรพรรดิมีด้วยกันทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ครั้งแรก 
ได้แก่ศึกตะเบงชะเวตี้ใน พ.ศ. ๒๐๙๑ ส่วนอีกสองครั้งเป็นคราวศึกพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองใน พ.ศ. 
๒๑๐๖ และ พ.ศ. ๒๑๑๒ ทัพพม่าที่ยกเข้ามาทำศึกในสมัยนี้เป็นทัพชนาดใหญ่ มีจำนวนไพร่พล 
เรือนแสน รวมแล้วมากกว่ากำลังข้างอยุธยา อีกทั้งทัพพม่ายังประกอบด้วยกองกำลังที่มีองค์ประกอบ 
ของกำลังพลที่หลากหลาย ทั้งยังมีทหารรับจ้างโปรตุเกสและอาวุธปืนไฟที่ทันสมัยมาใช้ในการรบ 


00๖ 


สงครามครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ นับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบริเวณรอบเกาะเมือง 
พระนครศรีอยุธยา และเป็นการสูญเสียวีรสตรีพระองค์สำคัญ กองทัพอยุธยาต้องตั้งรับทัพพม่าที่ 
เคลื่อนพลเข้ามาประชิดพระนครมากกว่าครั้งใดๆในประวัติศาสตร์ไทย หลักฐานในพระราชพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาระบุว่า กองทัพของพระเจ้าตะเบงชะเวตี้นั้นประกอบด้วย “พล ๓๐ หมื่น ช้างเครื่อง 
๗๐๐ ม้า ๓๐,๐๐๐” ส่วนพงศาวดารพม่าระบุจำนวนไพร่พลของพม่าต่างออกไปประมาณได้ว่า 
ไพร่พลและม้าช้างซึ่งรวมกำลังทั้งทัพหน้า ทัพหลวง และทัพหลังแล้วจะนับไพร่รวมได้ ๑๒๐,๐๐๐ 
ม้า ๑๖,๘๐๐ และช้าง ๔๘๐ เชือก 

สงครามใน พ.ศ. ๒๐๙๑ เป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับประวัติศาสตร์สงครามของอยุธยา เพราะ 
อยุธยาต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ซึ่งมีศักยภาพทางทหารที่ไม่ได้ตั้าไปกว่าอยุธยาแต่อย่างใด สมเด็จพระ 
มหาจักรพรรดิทรงเป็นผู้จัดระบบยุทธศาสตร์การรับศึกพม่า โดยใช้ตัวพระนครเป็นฐานรับศึกมา 
ตั้งแต่คราวสงครามตะเบงชะเวตี้ พ.ศ. ๒๐๙๑ ยุทธศาสตร์นี้มุ่งใช้ปัจจัยด้านสภาพที่ตั้งหรือยุทธภูมิที่ 
ได้เปรียบของพระนครหลวงรับศึกที่มีกำลังเหนือกว่า ทั้งนี้ตังที่ทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยานั้นแกร่งด้วย 
ปราการธรรมชาติ คือมีแม่นั้าล้อมรอบเป็นคูพระนครอยู่ทุกทิศ นอกจากนี้กรุงศรีอยุธยายังมีปราการ 
ประดิษฐ์ คือกำแพงล้อมรอบ ซึ่งในคราวสงคราม พ.ศ. ๒๐๙๑ นั้นน่าจะเป็นเพียงกำแพงที่พูนดินปักไม้ 
ระเนียด ที่สำคัญคืออยุธยายังมีข้อได้เปรียบด้านฤดูกาล เพราะในเดือน ๑๒ นํ้าเหนือจะหลากลงท่วม 
ทุ่ง เป็นเหตุให้พม่าต้องถอนทัพ พม่าจึงมีเวลาจำกัดในการดี ยุทธวิธีที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ 
นักการทหารในยุคของพระองค์ใช้รับศึกพม่าคือการสร้างค่ายขึ้นป้องกันพระนครในทุกด้านเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้พม่าเข้ามาตั้งค่ายประชิดคูเมืองและก่อหอรบยิงปืนโทรมพระนคร ยุทธวิธีนี้เป็นการรักษาเมือง 
ไมให้บอบชํ้าจากการโจมตีของข้าศึก พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

ตรัสให้พระยาจักรีออกไปตั้งค่ายลุมพลี พล ๑๕,๐๐๐ ล้วนใส่เสื้อแดงหมวกแดง ฝ่าย 
มหานาคบวชอยู่วัดภูเขาทอง ลึกออกตั้งค่ายกันทัพเรือ ตั้งค่ายแต่วัดภูเขาทองลงมาจนมา 
วัดปาพลู พรรคพวกสมกำลังญาติโยมทาสชายทาสหญิงของมหานาค ช่วยกันขุดคูนอกค่าย 
กันทัพเรือ จึงเรียกว่า คลองมหานาค เจ้าพระยามหาเสนาถือพล ๑๐,00๐ ออกตั้งค่ายบ้าน 
ดอกไม้ป้อมท้องนาหันตรา พลใส่เสื้อเขียวหมวกเขียว พระยาพระคลังถือพล ๑๐,๐๐๐ ตั้ง 
ป้อมท้ายคูพลให้ใส่เสื้อเหลึองหมวกเหลือง พระสุนทรสงครามถือพล ๑๐,๐๐๐ ตั้งค่ายป้อม 
จำปาพลใส่เสื้อดำหมวกดำ และบรรดาปราการพระนครนั้น ก็ตกแต่งป้องกันเป็นสามารถ 

กล่าวโดยสรุปคือศึกครั้งนั้นพระมหาจักรพรรดิทรงมุ่งใช้พระนครเป็นฐานรับศึก ปล่อยให้พม่า 
เข้ามาตั้งทัพได้ถึงชานพระนคร และภายหลังเมื่อพม่าถอยทัพ จึงค่อยแต่งทัพออกตามดี 


©๐๗ 


ในสงคราม พ.ศ. ๒๐๙๑ หลักฐานในพงศาวดารชั้นหลังได้กล่าวถึงการอันพระอัครราชมเหสี 
ออกพระนามพระสุริโยทัย ได้ออกรบกันพระสวามีจนสิ้นพระชนม์ แต่ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็ ซึ่งชำระในสมัยอยุธยาระบุแต่เพียงว่า 

ครั้นเสวยราชสมบัติได้ ตเ เดึอน พระยาหงบาปังเสวกี ยกพลมายังพระนคร 
ศรีอยุธยาในเดือน ๔ นั้น เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดึ๋เจ้า เสด็จออกไปรบศึกหงบานั้น 
สมเด็จพระองคมเหษี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีเสด็จทรงช้างออกไปโดยเสด็จ 
ด้วย และเมื่อได้รบศึกหงษานั้นทัพหน้าแตกมาปะทะทัพหลวงเป็นโกลาหลใหญ่ และสมเด็จ 
พระองคมเหฃึ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีนั้น ได้รบด้วยข้าศึกเถิงสิ้นชนม์กับ 
คอข้างนั้น 


เป็นไปได้ว่าในสงครามครั้งนั้นข้างฝ่ายพระมหาจักรพรรดิคงจะทรงเสียเจ้าราชนิกุลฝ่ายหญิง 
รวมถึงสมเด็จพระอัครมเหสีจริง การสูญเสียครั้งนั้นจึงเป็นที่จดจำเล่าขานสืบมาจนสมัยปลายอยุธยา 
แต่ข้อเท็จจริงที่จดจำและบันทึกต่อกันมาผิดแผกไปจากความในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ 
อักษรนิติ้ดังเห็นได้ในคำให้การชาวกรุงเก่า อย่างไรก็ดี เหตุการณ์เดียวกันนี้ไม่ได้มีระบุไว่ในหลักฐาน 
ตะวันตกและหลักฐานข้างพม่า 

ภายหลังศึกตะเบงชะเวตี้ใน พ.ศ. ๒๐๙๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ทรงจัดการป้องกัน 
พระนครให้แข็งแรงกว่าก่อน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงประมวล 
ว่า ทรงสร้างกำแพงเมืองขึ้นใหม่ให้เป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน เพื่อให้พร้อมป้องกันอาวุธปืนใหญ่ ซึ่งพม่า 
นำเข้ามาใช้ควบคู่กับทหารอาสาต่างชาติโดยเฉพาะทหารอาสาโปรตุเกส นอกจากนี้ยังทรงให้รื้อ 
กำแพงเมืองสุพรรณบุรีด้านตะวันตก เมืองลพบุรีด้านเหนือ และเมืองนครนายกด้านตะวันออก เพื่อ 
ไม่ให้ข้าคึกเข้ายึดไปใช้เป็นประโยชน์ ทั้งยังโปรด “ให้ตั้งพิจารณาเลขสมสังกัดพรรค์ได้ฉกรรจ์ลำเครื่อง 
แสนเศษ” ซึ่งก็คือให้สำรวจราษฎรทำบัญชีสำมะโนครัวใหม่ ให้รู้ว่ามีชายฉกรรจ์สำหรับจะรบพุ่งข้าคึก 
ได้สักเท่าใด ทั้งยังทรงให้ตั้งหัวเมืองใหม่ มีเมืองนนทบุรี เมืองสาครบุรี และเมืองนครชัยศรี ใน 
ปริมณฑลรายรอบพระนครอันจะสะดวกแก่การเรียกหาผู้คนเวลาเกิดศึกสงคราม ในด้านทัพเรือได้ 
โปรดให้แปลงเรือแซเป็นเรือไชย และเรือศีรษะสัตว์ต่างๆ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรง 
ให้อรรถาธิบายว่า เรือแซนั้นเป็นเรือยาวดีกรรเชียงสำหรับใช้บรรทุกชองกับคนไปด้วยกันย่อมเดินช้า จึง 
ให้แก้เป็นเรือไชย คือแก้เป็นอย่างเรือดั้งที่ใซ้ในกระบวนเสด็จสำหรับบรรทุกทหารปืนเล็กเป็นพลพาย 
สามารถไปรบพุ่งได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังเสด็จไปจับช้างหลายครั้ง คือในปี พ.ศ. ๒๐๙๓ พ.ศ. ๒๐๙๗ 
พ.ศ. ๒๑๐๐ พ.ศ. ๒๑๐๒ และ พ.ศ. ๒๑๐๕ เพื่อเป็นการหาพาหนะเพิ่มเติมมาไว์ใช้ในการศึกสงคราม 


©๐๘ 


นอกเหนือจากการจัดการป้องกันพระนครตามกล่าวข้างต้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยังทรงมี 
สันถวไมตรีกับล้านช้าง หรือสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งทรงกำลังเผชิญปัญหาเดียวกับกรุงศรีอยุธยา 
คือถูกหงสาวดีคุกคาม มีหลักฐานปรากฏในคำจารึกที่พระเจดีย์ศรีสองรักษ์เมืองด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ว่าด้วยพระมหาจักรพรรดิกับพระไชยเชษฐาธิราช พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต ทำพิธีปักปันเขตแดนกัน 
ใน พ.ศ. ๒๑๐๓ ซึ่งเป็นเวลาที่พระเจ้าบุเรงนองแห่งหงสาวดีได้แผ่อำนาจเข้าสู่ล้านนาและเข้ายึดเมือง 
เชียงใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๑๐๑ 

สงครามกับพม่าครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๑๐๖ นั้นเรียกกันในประวัติศาสตร์ไทยว่าสงครามช้างเผือก 
เพราะพระเจ้าบุเรงนองส่งราชทูตเข้ามาทูลขอพระราชทานช้างเผือกจากสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
เมื่อถูกปฏิเสธ พระเจ้าบุเรงนองจึงจัดแต่งทัพพม่ามาโจมตีกรุงศรีอยุธยา ทัพพม่าสามารถเข้ามาถึงกรุง 
ได้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิต้องเสด็จออกไปเจรจาความสงบศึก โดยโปรดให้ตั้งพลับพลาขึ้นระหว่าง 
วัดหน้าพระเมรุและวัดหัสดาวาส ยอมรับไมตรีของพม่าและพระราชทานข้าง ๔ เชือกให้ พร้อมทั้งให้ 
พระราเมศวร พระยาจักรี และพระยาสุนทรสงครามไปเป็นตัวประกันที่พม่า พระราชพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาบันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า 

ครั้นรุ่งขึ้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเรีอพระที่นั่งสุพรรณหงส์ พร้อมด้วยมุขมนตรี 
กรีชาติราชครุโหราโยธาหาญข้ามไป เสด็จขึ้นบนพระที่นั่ง ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าหงสาวดี 
พร้อมด้วยท้าวพระยามุขมนตรีทั้งปวงเสด็จมา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าร้อง 
อัญเชิญเสด็จ สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งแล้วตรัสว่า สมเด็จพระเจ้าพี่เราให้ 
อาราธนาพระพุทธปฏิมากรเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า มาเป็นประธานก็ดีอยู่แล้ว ขอจง 
เป็นสักขีพยานเถิด อันแผ่นดินกรุงเทพมหานครศรีอยุธยานี้ ยกถวายไว้แด่สมเด็จพระเจ้า 
พี่เรา แต่ทว่าน้องท่านให้มาขอข้างเผึอก ๒ ช้าง พระเจ้าพี่มได้'ให้ บัดนี้ต้องยกพยุหัโยธาหาญ 
มาโดยวิถีทุเรศกันดารจะขอข้างเสอกอีก ๒ ช้าง เป็น ๕ ข้าง พระเจ้าพี่จะว่าประการใด 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ตรัสบัญชาให้ สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่า จะขอ 
พระราเมศวรไปเลี้ยงเป็นพระราชโอรส ถ้าพระเจ้าพี่เราให้แล้วจะยกทัพกลับไป สมเด็จพระ 
มหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าตรัสตอบว่า ขอไว้เถิด จะได้สืบประยูรวงศ์ สมเด็จพระเจ้า 
หงสาวดีตรัสว่า พระมหินทราธิราชผู้น้องนั่นก็สืบวงศ์ได้อยู่ อันจะเอาไว้ด้วยกัน ถ้าพระเจ้า 
พี่เราสวรรคตแล้ว ดีร้ายพี่น้องจะหม่นหมองมีความพิโรธกัน สมณพราหมณามุขมนตรี 
อาณาประชาราษฎร์จะได้ความเดือดร้อน สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าขัดมิได้ 
ก็บัญชาตาม สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่า จะขอพระยาจักรีและพระสุนทรสงครามไปด้วย 
พระราชโอรส สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ยอมให้ แล้วตรัสว่า อาณาประชา 


©๐๙ 


ราษฎรหัวเมืองและข้าขอบขัณฑเสมาซึ่งกองทัพจับไว้นั้น ขอไว้สำหรับพระนครเถิด สมเด็จ 
พระเจ้าหงสาวดีก็บัญชาให้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าส่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
พระราเมศวร และพระยาจักรี พระสุนทรสงคราม กับช้างพลายเผือก ๕ ข้าง คีอพระคเชนท- 
โรดม พระบรมไกรสร พระรัตนากาศ พระแก้วทรงบาศ ให้สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีแล้ว 
เสด็จเข้าพระราชวัง 


นอกจากนั้น พระเจ้าบุเรงนองยังมีบัญชาให้กรุงศรีอยุธยาต้องส่งเครื่องราชบรรณาการอันมี 
ช้างศึก ๓๐ ช้าง เงิน ๓๐๐ และส่วยอันเก็บได้จากเมืองตะนาวศรีไปถวายทุกปี พงศาวดารพม่ายังระบุ 
เพิ่มเติมว่าในคึกครั้งนั้น เมื่อพระเจ้าหงสาวดีเสด็จกรีธาทัพกลับซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๑๐๗ พระองค์ได้ทรงกวาดต้อนเชลยศึกไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีเหล่าผู้ชำนาญนาฏคิลป็ดนตรี 
ชายหญิง สถาปนิก ช่างศิลป็ ช่างเหล็ก ช่างไม้ ช่างผม เหล่าวิเสทคนครัว ช่างทองแดง ช่างย้อม (ผ้า) 
ช่างทอง ช่างทำเครื่องเงิน หมอรักษาช้าง ม้า จิตรกร ช่างทำเครื่องหอม ช่างเงิน ช่างแกะหิน ช่างปูนข้น 
ช่างแกะไม้ และช่างข้นหม้อ 

ผลจากสงครามครั้งนั้นทำให้สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติ และสมเด็จพระ 
มหินทราธิราชขึ้นสืบราชบัลลังก์แทน พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่หาได้มีบารมีมากพอ อีกทั้งก่อนที่ 
สมเด็จพระมหินทราธิราชจะขึ้นเสวยราชสมบัติ ก็ได้เกิดกรณีการชิงตัวพระเทพกษัตรีย์ ใน พ.ศ. ๒๑๐๗ 
ซึ่งราชสำนักอยุธยาส่งไปให้สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์ล้านช้าง เพื่อให้อภิเษกขึ้นเป็นอัครมเหสี 
ตามที่กษัตริย์ล้านช้างขอพระราชทานมา พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า พระมหาธรรม- 
ราชาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุครั้งนั้น เพราะพระองค์เป็นผู้ให้ม้าเร็วถือหนังสือไปถวายพระเจ้าหงสาวดี 
ทำให้พระเจ้าหงสาวดีสามารถส่งคนมาชิงตัวพระเทพกษัตรีย์ไปได้ กล่าวได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นอีกสาเหตุ 
หนึ่งที่นำมาซึ่งความร้าวฉานระหว่างหัวเมืองเหนือกับกรุงศรีอยุธยา 

ความขัดแย้งระหว่างอยุธยาและพิษณุโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ภายหลังจากที่สมเด็จพระ 
มหินทราธิราชขึ้นเสวยราชย์นั้น พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า 

ครั้งนั้นเมืองเหนือทั้งปวงเป็นสิทธแก่พระมหาธรรมราชาเจ้า อนึ่ง การแผ่นดินใน 
กรุงพระมหานครศรีอยุธยาพระมหาธรรมราชาบังคับบัญชาลงมาประการใด สมเด็จพระ 
มหินทราธราชเจ้าแผ่นดินต้องกระทำตามทุกประการก็ขุ่นเคืองพระราชหฤทัย จึงเอา 
ความนั้นไปกราบทูลสมเด็จพระราชบิดา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระเจ้าช้างเผือกก็น้อย 
พระทัย... 


00๐ 


ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๐๙ (โดยประมาณ) สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงนำกำลังสมทบกับกำลังของ 
พระไชยเชษฐา กรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ยกขึ้นทำศึกกับพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกเป็น 
เหตุให้ส้มพันธไมตรีระหว่างราชสำนักอยุธยาและพิษณุโลกขาดสะบั้นลง พระมหาธรรมราชาเสด็จออก 
ไปยังราชสำนักพระเจ้าหงสาวดี ขณะที่พระมหาจักรพรรดิเสด็จขึ้นไปรับพระราชธิดาพระวิสุทธิกษัตรีย์ 
กับสมเด็จพระเอกาทศรถลงมายังกรุงศรีอยุธยา 

ฐานะของพระมหาธรรมราชาและเมืองพิษณุโลกภายหลังสงคราม พ.ศ. ๒๑๐๖ นั้น มิได้ต่างไป 
จากเมืองประเทศราชของหงสาวดี หากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหาธรรมราชากับกรุงศรีอยุธยา 
ซึ่งมีมาลึกซึ้งแต่เดิมยังเป็นแรงเหนี่ยวรั้งอยู่ พระมหาธรรมราชาจึงมีฐานะไม่ต่างไปจาก “เจ้าสอง 
ฝายฟ้า” หากต่อมาภายหลังสมเด็จพระมหินทราธิราชกษัตริย์อยุธยาได้ใช้วิธีรุนแรง คือสมคบกับ 
พระไชยเชษฐาธิราชแห่งล้านช้างนำกำลังขึ้นดีพิษณุโลก เป็นเหตุให้พระมหาธรรมราชาจำเป็นต้องหัน 
เข้าพึ่งบารมีพระเจ้าบุเรงนองเพื่อคานอำนาจฝ่ายอยุธยา เป็นชนวนนำมาซึ่งสงครามในปี พ.ศ. ๒๑๑๑- 
พ.ศ. ๒๑๑๒ 

หลักฐานในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาและพงศาวดารพม่าระบุต้องกันว่า เหตุที่พระเจ้าบุเรงนอง 
ทรงกรีธาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกคำรบหนึ่งใน พ.ศ. ๒๑๑๒ นั้น ก็เนื่องด้วยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
ซึ่งได้กระทำสัตย์สาบานว่าจะจงรักภักดียอมตนเป็นเจ้าประเทศราชต่อกรุงหงสาวดีได้คิดแข็งข้อเป็น 
กบฏ และยังหักหาญขึ้นไปเทครัวเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองประเทศราชของกรุงหงสาวดีภายใต้การ 
ปกครองของ “เจ้าฟาสองแคว” ซึ่งเป็นพระยศที่พระเจ้าบุเรงนองทรงสถาปนาให้กับพระมหาธรรมราชา 
เจ้าเมืองในขอบขัณฑสีมาหงสาวดี การกระทำดังกล่าวนี้เท่ากับเป็นการท้าทายอำนาจของพระเจ้า 
บุเรงนอง จึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องเปิดศึกกับอยุธยาอีกครั้ง 

หากยึดหลักฐานข้างพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาก็มีความเป็นไปได้ว่า ก่อนเกิดศึก 
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงสละราชสมบัติไปแล้วในราว พ.ศ. ๒๑๐๘ หลังเหตุการณ์การชิงตัว 
พระเทพกษัตรีย์ ๑ ปี หลังจากนั้นก็เสด็จไปประทับที่วังหลัง ขณะนั้นพระชนมายุได้ ๕๙ พรรษา 
ไม่มีหลักฐานระบุแน่ซัดว่าพระองค์ออกผนวชที่วัดใด และออกผนวชเมื่อไร แต่หลักฐานในพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาระบุว่า “พระเจ้าช้างเผือก เวณราชสมบัติแล้ว ถึงเดือน ๓ ก็เสด็จขึ้นเมืองลพบุรี ตรัสให้ 
บูรณะอารามพระศรีรัตนมหาธาตุให้บริบูรณ์ และแต่งปะขาวนางชี ๖๐๐ กับช้าพระให้อยู่รักษา 
พระมหาธาตุ แล้วก็เสด็จลงมายังกรุงพระมหานครศรีอยุธยา” เป็นไปได้ว่าจะทรงผนวชอยู่จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๑๑๐ หรือต้น พ.ศ. ๒๑๑๑ เป็นอย่างช้า แล้วจึงเสด็จลาพระผนวชเพื่อขึ้นครองแผ่นดิน 
อีกคำรบหนึ่งตามการอัญเชิญของสมเด็จพระมหินทราธิราช ในปีลัดมาคือใน พ.ศ. ๒๑๑๑ พระเจ้า 
บุเรงนองก็กรีธาทัพใหญ่เข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ครั้งนี้ทางกรุงศรีอยุธยาเตรียมการตั้งรับเข้มแข็ง 
พระเจ้าบุเรงนองไม่อาจตีหักพระนครได้เดยง่าย แต่แล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็เสด็จสวรรคต 
ระหว่างศึก พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็ระบุว่า 


000 


ศักราช ๙๓๐ มะโรงศก (พ.ศ. ไอ๑๑๑) ในเดือน ๑ไอ นั้น พระเจ้าหงสายกพลมาแต่ 
เมืองหงสา ครั้นเถิงวันศุกร์ ขึ้น ๑ ค่า เดือน ๑ พระเจ้าหงสามาเถิงกรุงพระนครศรีอยุธยา 
ตั้งทัพตำบลหล่มพลี และเมื่อเศิกหงสา เข้าล้อมพระนครศรีอยุธยานั้น สมเด็จพระมหา 
จักรพรรดิเจ้าทรงพระประชวรนฤพาน... 

พงศาวดารที่ชำระในสมัยหลังระบุว่า “ทรงประชวนหนัก ประมาณ ๖๕ วัน ก็เสด็จสวรรคต” 
หลักฐานในพงศาวดารพม่าระบุว่า ภายหลังจากพระเจ้าหงสาวดีล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วเป็นเวลา 
๔ เดือน “พระเจ้าอยุธยาทรงพระนามว่าพระสาสีราชา (เสียรราชา) ที่ทรงผนวชและเป็นขบถนั้น 
สิ้นพระชนม์ โนวันศุกร์ขึ้น ๖ คา เดือน ๖ จุลศักราช ๙๓® (พ.ศ. ๖®®๖)” 


สุเนตร ชตินธรานนท์ 


เอกสารอ้างอิง 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ไทยรบพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ ะ มติชน, ๒๕๕๑. 
ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ พระราชพงศาวดารฉมับหลวงประเสริฐอ้กษรนิตั้. กรุงเทพฯ: กอง 
วรรณกรรมและประวัตศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉหับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานดัดสรร. 

กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ไนพระราชุปลัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สุเนตร ชุตินธรานนท์. พม่ารบไทย: ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยดับพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐. 


00๒ 



พระพุทธรูปปางสนเข็ม 

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหินทราธิราช 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 













สมเด็จพระมหินทราธิราช 


สมเด็จพระมหินทราธิราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๖ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยทัย เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
สวรรคต สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงขึ้นครองราชย์ รัชกาลของสมเด็จพระมหินทราธิราชอาจกล่าว 
ได้ว่าเป็นช่วงที่อยุธยาเกิดความระสํ่าระสายทั้งเหตุการณ์ภายในประเทศและศึกสงครามกับพม่า 

เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จออกผนวชหลังจากสิ้นศึกสงครามกับพม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๖ 
แล้ว สมเด็จพระมหินทราธิราชไม่ทรงวางพระทัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกว่าจะไป 
ฝืกใฝ่พม่า จึงลอบติดต่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต (ล้านช้าง) ให้ยกทัพ 
มาตีเมืองพิษณุโลก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๑๑๑ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงลาผนวช แต่ต้องเผชิญกับ 
คึกพม่าที่นำโดยพระเจ้าบุเรงนอง ในระหว่างสงครามนั้นเอง สมเด็จพระมหาจักรพรรดิสวรรคต 

การสงครามครั้งนั้น กรุงศรีอยุธยาถูกพม่าปิดล้อมนานกว่า ๕ เดือน พระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ้ระบุความในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหินทราธิราชไว้ว่า 

ศักราช ๙๓๐ มะโรงศก (พ.ศ. ๒๑๑๑) ในเดือน ๑๒ นั้น พระเจ้าหงสายกพลมาแต่ 
เมีองหงสา ครั้นเถิงวันศุกร์ ขึ้น ๑ คา เดือน ๑ พระเจ้าหงสาเถิงกรุงพระนครศรีอยุธยา ตั้ง 
ทัพตำบลหล่มพลี และเมื่อเศิกหงสาเข้าล้อมพระนครศรีอยุธยานั้น สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 
เจ้าทรงพระประชวรนฤพาน และครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระมหินทราธิราช ตรัสมิได้ 
นำพาการเศิก แต่พระเจ้าลูกเธอพระศรีเสาวนั้นตรัสเอาพระท้ยใส่ และเสด็จไปบัญชาการที่จะ 
รักษาพระนครทุกวัน ครั้นแลสมเด็จพระมหินทราธราชเจ้าตรัสรู้ว่า พระเจ้าลูกเธอพระศรีเสาว 
เสด็จไปบัญชาการเศิกทุกวันดังนั้นก็มิไว้พระทัย ก็ให้เอาพระเจ้าลูกเธอพระศรีเสาวนั้นไปฆ่า 
เลีย ณ วัดพระราม ครั้งนั้นการเศิกซึ่งจะรักษาพระนครนั้นก็คลายลง 

ครั้งเถิงศักราช ๙๓๑ มะเส็งศก (พ.ศ. ๒๑๑๒) ณ วันอาทิตย์ แรม ๑๑ คา เดือน ๙ 
เพลารุ่งแล้วประมาณ ๓ นาฬิกา ก็เลียกรุงพระนครศรีอยุธยาแก่พระเจ้าหงสา ครั้นเถิง 
วันศุกร์ ขึ้น ๖ คา เดือน ๑๒ ทำการปราบดาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าเสวย 
ราชสมบัติกรุงพระนครศรีอยุธยา อนึ่งเมื่อพระเจ้าหงสาเสด็จกลับคีนไปเมึองหงสานั้น 
พระเจ้าหงสาเอาสมเด็จพระมหินทราธิราชเจ้าขึ้นไปด้วย 


00 ( X. 


สมเด็จพระมหินทราธิราชทรงครองราชย์ ๒ ครั้ง รวมเวลาไค้ ๗ ปี คราวแรกเสวยราชสมบัติ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๖ พระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๑๒ พระชนมายุได้ ๓๔ 
พรรษา เอกสารล้านนากล่าวว่าเป็นสิ้นวงศ์ที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าพรทมแท่งเชียงรายเชียงแสน 

ปรีดี ฬิศภูมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ไทยรบพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑. 
ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑ พระราชพงศาวดารฉบบหลวงประเสริฐอักษรนิต. กรุงเทพฯ: กอง 
วรรณกรรมและประว่ตศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารฉอับพระราช หัตถ เลขา เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๘. 

ศุภอัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉหับเยเรเมียส ฟาน พ์ลีต และผลงานอัดสรร. 

กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ไนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 

สุเนตร ชูตินธรานนท์. พม่ารบไทย: ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยถับพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐. 


00 ( 2 ! 




พระพุทธรูปปางนาคาวโลก 

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 







สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า 


สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๗ แห่ง 
กรุงศรีอยุธยา เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๐๕๗ เดิมรับราชการมีบรรดาคักดี้เป็นขุนพิเรนทรเทพ 
เจ้ากรมพระตำรวจขวา ซึ่งมีส่วนร่วมในการปราบขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ แล้ว 
อัญเชิญพระเฑียรราชาให้ลาผนวชขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 

หลังจากที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสวยราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๑ แล้ว ทรงสถาปนาขุนนางสำคัญ 
ที่มีส่วนช่วยเหลือให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้ ขุนพิเรนทรเทพเป็นสมเด็จพระมหาธรรมราชา 
ธิราชเจ้าให้ครองเมืองพิษณุโลก และพระราชทานพระวิสุทธิกษัตรีย์พระราชธิดาให้เป็นพระมเหสี 
ขุนอินทรเทพให้เป็นเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช หลวงศรียศเป็นเจ้าพระยา 
มหาเสนา ที่สมุหกลาโหม หมื่นราชเสน่หาในราชการเป็นเจ้าพระยามหาเทพ หมื่นราชเสน่หา 
นอกราชการเป็นพระยาภักดีนุชิต พระยาพิชัยเป็นเจ้าพระยาพิชัย พระยาสวรรคโลกเป็นเจ้าพระยา 
สวรรคโลก 

เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าไปครองเมืองพิษณุโลกนั้น ต่อมาพระวิสุทธิกษัตรีย์มี 
พระราชธิดาและพระราชโอรสเป็นลำดับคือ พระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวร และสมเด็จพระ 
เอกาทศรถ เมื่อเกิดสงครามช้างเผือกระหว่างอยุธยากับพม่าใน พ.ศ. ๒๑๐๖ สมเด็จพระมหา 
ธรรมราชาธิราชเจ้าได้พยายามป้องกันเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองเหนือไว้ด้วยความสามารถ แต่ 
เมื่อจวนจะเสียเมือง สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ายอมอ่อนน้อมต่อพม่า พม่าเห็นการปฏิบัติชอง 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าแล้ว จึงตั้งให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลก แต่ขึ้นอยู่ภายใต้อาณัติชองพม่า 
ภายหลังที่เสียกรุงศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๑๑๒ แล้ว จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๑ 
ขณะนั้นมีพระชนมายุได้ ๕๔ พรรษา 

ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ามีเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เกิดขึ้น 

ดังนี้ 

ใน พ.ศ. ๒๑๑๓ พระยาละแวกยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า 
สามารถป้องกันเมืองไวิได้ โดยขับไล่กองทัพพระยาละแวกไป ต่อมาอีก ๓ ปี กองทัพพระยาละแวกยก 
เข้ามาโจมตีอยุธยาอีก แต่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าก็ป้องกันเมืองไว่ได้ การที่ข้าศึกสามารถ 
ขึ้นมาประชิดพระนครได้ง่ายดังนี้ ทำให้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าโปรดให้ขุดคูขื่อหน้าทางด้าน 
ทิศตะวันออกของเกาะเมืองให้กว้างขึ้น ทรงสร้างป้อมมหาชัยขึ้นที่บริเวณแม่นํ้าป่าสักและแม่นํ้าลพบุรี 
มาบรรจบกัน และทรงสถาปนาพระราชวังหน้าขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช 


©๑๗ 


ใน พ.ศ. ๒๑๒๔ เกิดกบฏญาณพิเขียรขึ้นแถบเมืองลพบุรี แต่สามารถปราบปรามให้สงบ 
เรียบร้อยลงได้ 

ใน พ.ศ. ๒๑๒๙ และ พ.ศ. ๒๑๓๐ สามารถขับไล่กองทัพพระเจ้าหงสาวดีที่มาล้อมกรุงศรีอยุธยา 
ให้พ่ายแพ้กลับไป และในการปราบปรามหัวเมืองต่างๆที่กระด้างกระเดื่องเช่นหัวเมืองเขมรให้อยู่ใน 
อำนาจกรุงศรีอยุธยานั้น สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถทรงออกรบทุกครั้ง ทำให้ 
กองทัพอยุธยาสามารถยับยั้งการรุกรานของเมืองอื่นๆได้อีกระยะหนึ่ง ครั้นต่อมาจุลศักราช ๙๔๒ 
ปีขาล สัมฤทธิศก พ.ศ. ๒๑๓๓ สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้าสวรรคต พระชนมายุได้ ๗๖ พรรษา 
อยู่ในราชสมบัติได้ ๒๒ ปี 


ปรีดี ฬิศฏมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาเล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศึลปากร, ๒๕๔๘. 

พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขบัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชาธิราช. กรุงเทพฯ: มติชน, 
๒๕๔๓. 


000อ 




พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ประดิษฐาน ณ ทุ่งภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 


























สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา 
เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตริย์ ประสูติที่เมืองพิษณุโลก เมื่อ 
พ.ศ. ๒๐๙๘ มีพระพี่นาง ๑ พระองค์คือสมเด็จพระสุพรรณกัลยา มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งคือสมเด็จ 
พระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสืบเชื้อสายทั้งราชวงศ์สุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา ทรง 
ใช้ชีวิตในวัยเยาว์ที่เมืองพิษณุโลก ก่อนจะถูกนำพระองค์ไปพม่าเมื่อพระชนมายุได้ ๙ พรรษา และ 
ประทับที่พม่าจนพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ดังนั้นพระองค์จึงทรงเจริญวัยขึ้นท่ามกลางภาวะสงคราม 
ที่ไทยต้องเป็นฝ่ายตั้งรับจากการจู่โจมชองพม่า ท่ามกลางความขัดแย้งในพระราชวงศ์ชองไทย 
ท่ามกลางความดูแคลนเหยียดหยามเมื่อไทยอยู่ในฐานะประเทศราชของพม่า 

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จกลับจากพม่า ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเสื่อมโทรมอย่าง 
เห็นได้ซัด ป้อมค่ายถูกทำลายรื้อถอน ผู้คนถูกกวาดต้อนไปพม่า ความมั่งคั่งรํ่ารวยที่สั่งสมกันมากว่า 
สองร้อยปีและความสมบูรณ์พูนสุขลดลงไปเพราะสงครามและขาดแคลนแรงงาน ร่องรอยความเสีย 
หายจากการสงครามยังปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป เพราะไม่มีการบูรณปฏิสังขรณ์ อีกทั้งยังมีกองทัพพม่า 
ประจำอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้กรุงศรีอยุธยากระด้างกระเดื่อง ส่วนทางตะวันออก เขมรก็ได้ส่งกองทัพ 
มาซํ้าเติมโดยกวาดต้อนผู้คนและทรัพย์สมบัติในยามที่กรุงศรีอยุธยาเสื่อมอำนาจ 

สมเด็จพระมหาธรรมราชาทรงมอบหมายให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปกครองหัวเมืองเหนือ 
โดยประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกหลังจากเสด็จกลับจากพม่าไม่นานนัก คือใน พ.ศ. ๒๑๑๔ ในระยะ 
เวลา ๑๔ ปีที่ทรงปกครองหัวเมืองเหนืออยู่นั้น ทรงดำเนินการหลายอย่างที่จะมีความสำคัญในอนาคต 
เช่น การฟิกหัดข้าราชการ การรวบรวมกำลังคนที่หลบหนีพม่า การฟิกฝนยุทธวิธีการรบ การสร้างขวัญ 
กำลังใจให้เกิดชื้นมาใหม่ ดังนั้นหัวเมืองเหนือจึงเป็นฐานเริ่มต้นที่สำคัญในการกอบกู้เอกราชของ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

การที่เขมรโจมตีถึงเมืองหลวงและชายแดนของกรุงศรีอยุธยาทำให้กรุงศรีอยุธยาสามารถอ้าง 
เหตุผลเพื่อการเสริมสร้างกำลังขึ้นได้ เพราะเพียงระยะก่อนการประกาศอิสรภาพใน พ.ศ. ๒๑๒๗ เขมร 
ส่งกองทัพเข้ามาถึง ๕ ครั้ง คือใน พ.ศ. ๒๑๑๓ พ.ศ. ๒๑๑๘ พ.ศ. ๒๑๒๒ พ.ศ. ๒๑๒๔ และ พ.ศ. 
๒๑๒๔ ทั้งใน พ.ศ. ๒๑๒๔ ยังเกิดกบฏญาณพิเชียรที่ลพบุรี การที่ต้องต่อสู้ป้องกันและขับไล่ศัตรูและ 
ต้องปราบปรามกบฏภายใน ทำให้ต้องมีการเสริมสร้างกำลังไพร่พลและเตรียมการป้องกันให้เข้มแข็ง 
ดังใน พ.ศ. ๒๑๒๓ มีการขยายแนวกำแพงเมืองไปถึงแนวแม่นั้า 


©๒๐ 


การหาจังหวะประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการไปเฝืา 
พระเจ้านันทบุเรงในโอกาสขึ้นครองราชย์ใหม่ และทรงได้แสดงฟิมือช่วยกษัตริย์พม่าปราบเจ้าฟ้าไทยใหญ่ 
เมืองคังได้สำเร็จ การที่พม่าตัดถนนเช้ามากำแพงเพชร ยิ่งต้องทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเร่ง 
หาโอกาสให้เร็วขึ้น ดังนั้นในปลาย พ.ศ. ๒๑๒๖ เมื่อพระองค์ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยพระเจ้านันทบุเรง 
ปราบเมืองอังวะ จึงทรงเดินทัพไปช้าๆ เพื่อหาจังหวะโจมตีหงสาวดี ระหว่างที่พระเจ้านันทบุเรงไม่อยู่ 
หรืออย่างน้อยเพื่อให้มีโอกาสนำคนไทยที่ถูกกวาดต้อนไปกลับคืนประเทศ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงในเขตแดนพม่าตอนล่าง อันเป็น 
ถิ่นเดิมของมอญ ใน พ.ศ. ๒๑๒๗ หลังจากที่ทรงรับรู้ว่าพม่าวางแผนกำจัดพระองค์เหมือนกัน พระองค์ 
ประกาศว่า “ตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนไป” 
แล้วส่งคนไปชักชวนให้คนไทยที่ถูกกวาดต้อนกลับกรุงศรีอยุธยา เป็นที่น่าสังเกตว่าการประกาศ 
อิสรภาพในครั้งนี้ทรงกระทำในขณะที่ทรงเป็นรัชทายาท โดยที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชยังไม่ 
ทรงทราบ 

พระเจ้านันทบุเรงไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ตั้งตัวติด ในทันทีที่ทราบว่าแผนการกำจัดสมเด็จพระ 
นเรศวรมหาราชของพระองค์ล้มเหลว และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ จึงทรงส่ง 
กองทัพติดตามโจมตีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทันที อย่างไรก็ดี การโจมตีของกองทัพพม่าแต่ละครั้ง 
มีแต่แสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นแม่ทัพที่ปรีชาสามารถและกล้าหาญ ความเก่ง 
กล้าของกองทัพพม่าที่เคยมีในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง (พ.ศ. ๒๐๙๔-พ.ศ. ๒๑๒๔) ได้หมดไปเมื่อเผชิญ 
กับกองทัพกรุงศรีอยุธยาชองสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระอนุชาธิราช การที่ทรงใช้ 
“พระแสงปืนด้นข้ามแม่นํ้าสะโตง” (พ.ศ. ๒๑๒๗) และ “พระแสงดาบคาบค่าย” (พ.ศ. ๒๑๒๘) ล้วน 
เป็นเรื่องเล่าขานให้เห็นถึงความกล้าหาญของแม่ทัพไทย กองทัพพม่าชนาดใหญ่มีรี้พลมากมายถึง 
๒๔๐,๐๐๐ คน และนำโดยพระเจ้านันทบุเรง ใน พ.ศ. ๒๑๒๙-พ.ศ. ๒๑๓๐ ยังถูกกองทัพไทยของ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระอนุชาขับไล่ออกไปและประสบความเสียหายอย่างยับเยิน ยังผล 
ให้การโจมตีชองกองทัพพม่าต้องว่างเว้นไปถึง ๓ ปี การล่าถอยชองกองทัพพม่าในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า 
อิสรภาพของเมืองไทยเป็นเรื่องที่ปลอดภัยและยั่งยืน และในปีเดียวกันนี้ยังทรงทำให้กัมพูชาอยู่ใน 
อำนาจกรุงศรีอยุธยาได้อีกครั้งด้วย 

ก่อนที่จะถึงคึกใหญ่จากพม่าในรอบสอง มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา นั่น 
คือในปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๑๓๓ สมเด็จพระมหาธรรมราชาเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร 
มหาราชจึงได้ขึ้นเสวยราชสมบัติ พร้อมกันนี้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเอกาทศรถเป็นเสมือนกษัตริย์องค์ที่ ๒ 
“พระองค์ดำ” และ “พระองค์ชาว” จึงเป็นพระนามที่ชาวตะวันตกเรียกขานพระนามตามสีพระวรกาย 
กษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์ตามลำดับ 


©๒© 


กองทัพพม่าเริ่มโจมดีกรุงศรีอยุธยาเป็นระลอกสอง ใน พ.ศ. ๒๑๓๓ หลังการผลัดแผ่นดินเพียง 
๔ เดือน โดยมีพระมหาอุปราชาเป็นแม่ทัพคุมพล ๒๐๐,๐๐๐ คน มาทางด่านพระเจดีย์สามองค์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงนำทัพออกไปรับมือกับข้าศึกที่เมืองสุพรรณบุรีและสามารถขับไล่ 
กองทัพพม่าออกไปได้อย่างง่ายดาย ทำให้ทัพพม่าเสียหายอย่างยับเยิน ๒ ปีต่อมาพระมหาอุปราชา 
ได้ทรงนำทัพพม่ามาอีกในสงครามที่มีความสำคัญและเป็นที่เลื่องลือในการสู้รบระหว่างประเทศทั้งสอง 
นั่นคือแม่ทัพทั้งสองฝ่ายพร้อมด้วยแม่ทัพรองได้ทำยุทธหัตถีกันที่หนองสาหร่าย เมืองสุพรรณบุรี เมื่อ 
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ 

ผลของการทำยุทธหัตถีคือพระมหาอุปราชาลูกฟ้นสิ้นพระชนม์บนคอข้าง ส่วนอีกคู่สมเด็จพระ 
เอกาทศรถก็ทรงได้ชัยชนะอีกเช่นกัน หลังสงครามครั้งนี้ โฉมหน้าชองการสงครามได้เปลี่ยนไป พม่า 
ไม่กล้ายกกองทัพมาโจมดีไทยอีกและเว้นว่างไปนานกว่า ๑๐๐ ปี และไทยกลับเป็นฝ่ายตอบโต้ 
พม่าบ้าง พม่าจึงต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแทน 

สงครามยุทธหัตถีไม่เพียงแต่พลิกสถานการณ์ใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงเพื่อนบ้านอื่น ๆ ด้วย เขมรลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอบโต้ โดยทรงยกกองทัพไป 
โจมดีถึงกรุงละแวกใน พ.ศ. ๒๑๓๖ สงครามดำเนินมาถึงต้นปีลัดมา แม้ว่ากองทัพไทยจะยึดกรุงละแวก 
จับพระยาศรีสุพรรณมาธิราชอนุชาพระยาละแวกได้ แต่พระยาละแวกคือนักพระสัฏฐาสามารถหลบหนี 
เข้าไปในเขตแดนลาวได้และสิ้นพระชนม์ที่นั่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกกองทัพไปดีเขมรอีกครั้งใน 
พ.ศ. ๒๑๔๖ คราวนี้ได้รับชัยชนะอย่างเด็ดชาด แต่การตอบโต้ส่วนใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
นั้นกระทำต่อพม่าซึ่งกำลังเสื่อมอำนาจและแตกแยก อันเป็นผลจากความอ่อนแอที่ไม่สามารถปราบ 
กรุงศรีอยุธยาได้ และแม้ว่าการยกกองทัพไปโจมตีพม่าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะต้องขึ้นไป 
ที่สูงที่เป็นภูเขา แต่กองทัพไทยก็ยกไปถึง ๕ ครั้ง คือใน พ.ศ. ๒๑๓๕ พ.ศ. ๒๑๓๗ พ.ศ. ๒๑๓๘ 
พ.ศ. ๒๑๔๒ และ พ.ศ. ๒๑๔๗ ซึ่งเป็นการยกทัพครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะ 
เสด็จสวรรคตในระหว่างทางที่เมืองหางเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๑๔๘ การขยายอำนาจของ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำให้เขตแดนกรุงศรีอยุธยาแผ่ออกไปได้กว้างไกลที่สุดนับแต่สถาปนา 
กรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา คือครอบคลุมทั้งเขตแดนมอญ พม่า ล้านนา ไทยใหญ่ ล้านช้าง และเขมร 

แม้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงอุทิศเวลาเกือบตลอดรัชสมัยให้กับสงครามเพื่อเสริม 
สร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ให้กับกรุงศรีอยุธยา แต่ความมั่นคงและยิ่งใหญ่มิได้อยู่เฉพาะเพียง 
ชัยชนะของสงครามเท่านั้น หากขึ้นกับวินัยและขวัญของประชาชนด้วย ดังที่พระองค์ขอคำมั่นจาก 
บุคคลที่อัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์ การควบคุมกำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างวินัยที่ต้อง 
เชื่อฟ้งพระองค์และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด การลดความละโมบของประชาชนถึงขนาดไม่สนใจ 
ทองที่ทิ้งอยู่กลางถนน พระองค์ทรงกวดขันเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง ถึงกับปลอมพระองค์ออกตรวจตรา 
บ้านเมืองและสอดล่องทุกข์สุขของประชาชนด้วยพระองค์เอง 


0๒๒ 


นอกจากนี้ความมั่นคงยังขึ้นกับความมั่งคั่งรํ่ารวยของอาณาจักรด้วย ซึ่งสิ่งที่จะได้มาก็โดยการค้า 
ระหว่างประเทศ โปรตุเกสในฐานะที่เป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนายังคง 
ดำเนินกิจการอยู่ และอาวุธปืนของโปรตุเกสก็เป็นที่ต้องการของไทยมาก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๔๗ 
ฮอลันดาซึ่งมาค้าขายที่ปัตตานีเมื่อ ๓ ปีที่แล้วก็เข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยา การติดต่อค้าขายเช่นนี้ไม่เพียง 
แต่ทำให้เกิดความมั่งคั่งมั่นคง แต่ยังทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีโลกทัศน์กว้างไกลยิ่งขึ้น ถึงกับมี 
การส่งทูตไปเจริญทางพระราชไมตรีกับฮอลันดาก่อนที่จะสวรรคตเล็กน้อย ส่วนการค้ากับชาติเอเชีย 
การค้ากับจีนมีความสำคัญมาก เพียงหนึ่งปีหลังการประกาศอิสรภาพทรงล่งทูตไปยังราชสำนักหมิง 
(พ.ศ. ๑๙๑๑-พ.ศ. ๒๑๘๗) ซึ่งปกครองจีนในเวลานั้น เพื่อขอพระราชทานตราแผ่นดินแทนของเก่าที่ 
ถูกพม่ายึดไป และจากนี้การค้ากับจีนก็ได้เริ่มขึ้นใหม่ แน่นอนว่าการค้าทางทะเลของไทยขยายตัวออก 
ไปอย่างกว้างขวางในทะเลด้านตะวันออกอันรวมถึงญี่ปุ่นด้วย เมื่อญี่ปุ่นในสมัยโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ 
(พ.ศ. ๒๐๗๙-พ.ศ. ๒๑๔๑) มีแผนการใหญ่ที่จะยึดครองจีนและเริ่มต้นโดยการล่งกองทัพเข้าไปเพื่อ 
ยึดครองเกาหลีซึ่งเป็นรัฐบรรณาการของจีนก่อนใน พ.ศ. ๒๑๓๔ (ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับสงคราม 
ยุทธหัตถี) สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสนอที่จะส่งกองทัพเรือไทยไปช่วยจีนปราบญี่ปุ่น แต่ 
จักรพรรดิจีนได้ปฏิเสธข้อเสนอของไทย 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต พ.ศ. ๒๑๔๘ เมื่อพระชนมายุ ๔๐ พรรษา ทรงครอง 
ราชสมบัติ ๑๔ ปี ไม่ทรงมีพระราชโอรส พระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
ต่อ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับการยกย่องเชิดชูในประวัติศาสตร์ไทยที่ทรงกอบคู้เอกราช 
ทำให้บ้านเมืองมีความมั่นคง มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่ และมีความเจริญรุ่งเรือง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ 
ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญมากพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย 


วุฒิชัย มูลศิลป็ 


เอกสารอ้างอิง 

คณะกรรมการชำระประรัดิศาสตร์ไทย. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช: ๔๐๐ ปืแห่ ง การครองราชย์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. 
กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี, ๒๔๔๐. 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชพงศาวดารฉนับพระราชหัตถเลขา. ๒ เล่ม. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
๒๕๔๒. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ไทยรบพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๑. 
— . พระประ วิต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐. 

ประพฤทธ คุกลร้ , ตนเมธี และวินัย พงศ์ศรีเพียร. “จดหมายเหตุหมิงสือลู่เกี่ยวกับอยุธยา.” ใน ศรีชไมยาจาร ย์. วินัย 
พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชำระประวิดศาสตร์ไทย กระทรวงกัฒนธรรม, ๒๕๔๕. 


๑๒๓ 




พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๐. 

ลัน วลิต. พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉทับลันวลิต พ.ศ. ๒๑๘๒. วนาศรี สามนเสน, แปล. กรุงเทพฯ: ภาควิชา 
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๒๓. 

ศุภลัฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานลัดสรร. 

กรุงเทพฯ: สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปลัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 
สืบแสง พรหมบุญ. ความลัมพันธ็ในระบบบรรณาการระหว่างไทยลับจีน ค.ศ. ๑๒๘๒-๑๘๕๓. กาญจนี ละอองศรี, แปล. 

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราลังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๕. 

สุเนตร ชุตินธรานนท์. พม่ารบไทย: ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยลับพม่า. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๐. 
ส©, 0©อ11. “1๖© ^า1!ไ^ 8๖1-๖1 38 3 รอน!-©© {๖!- 1๖31 เ0 ร©V©Iไ1;©©Iไ1;๖ (๖!ไ!;น!-!©8.” Iอนฑ131 0^ 

รอน {๖© 3 ร!; ^81311 ร!;น ส!©ร, 31, 2 (ร©!ไ!;©!ไป ว©!- 2000): เว! ไ. 249-294. 

^^3๖, 1ว3\^{ส 1(. 1๖311311ส ะ ^ 8๖011 ๖11ร!;017. ร©©อ!ไส ธส!!;{อ]ไ. ๖1©^ 1ว3\^©1ไ: ร^31© 1๖1^61-811;^ น!-©88, 2003. 


©๒๔ 



พระพุทธรูปปางถวายเนตร 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเอกาทศรถ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจบันประดิษชิานภายในหอราชกรมานสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 








สมเด็จพระเอกาทศรถ 


สมเด็จพระเอกาทศรถ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๙ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้ากับพระวิสุทธิกษัตรีย์ เป็นพระอนุชาในสมเด็จพระ 
นเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๓ ที่เมืองพิษณุโลกเมื่อครั้งที่พระราช¬ 
นิดาทรงดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองพิษณุโลก สมเด็จพระเอกาทศรถทรงได้รับการขนานพระนามในหมู่ 
ชาวตะวันตกว่าพระองค์ขาว พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต็ว่าสมเด็จพระ 
เอกาทศรถเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ 

เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถขึ้นครองราชย์นั้น เป็นเวลาที่มีศึกสงครามหลายครั้งเข้ามาประชิด 
พระนคร อีกทั้งการสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เมืองหางก็ยิ่งทำให้คนอยุธยารู้สึกเสียขวัญ 
และหมดที่พึ่ง สมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งทรงออกรบร่วมกับพระเชษฐาธิราชทุกครั้งจึงเป็นทั้งที่พึ่ง 
และเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความสามัคคีในการต่อสู้กับข้าศึกได้อีก หลังจาก 
ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเอกาทศรถทรงเชิญพระบรมศพกลับ 
กรุงศรีอยุธยาและถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติ แล้วสถาปนาวัดวรเชตุขึ้นเป็นพระราชกุศลแด่ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ในรัชกาลของสมเด็จพระเอกาทศรถนับได้ว่าเป็นยุคสมัยของความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง เพราะ 
ไม่มีคึกสงครามใด ๆ เข้ามาประชิดพระนครอีก ทั้งยังมีชาวต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมาก 
กว่าก่อน พระองค์เองทรงติดต่อกับต่างชาติด้วย ดังปรากฏสำเนาพระราชสาส์นที่ทรงส่งไปยังอุปราช 
โปรตุเกสที่เมืองกัว 

พระราชพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์ต่างๆในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถว่าเมื่อทรงขึ้นครอง 
ราชย์แล้ว พญาตองอูและพญาล้านช้างได้ส่งพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการมาถวาย ใน 
รัชกาลของพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีอาสวยุชหรือพระราชพิธีแข่งเรือขึ้น 
จากนั้นโปรดให้หล่อพระพุทธปฏิมา ๕ พระองค์ และมีพิธีเฉลิมฉลองพระพุทธรูปเหล่านั้น 

ในด้านกฎหมาย โปรดให้ตั้งพระราชกำหนดกฎหมายพระอัยการและส่วยสัดพัฒนาการขนอน 
ตลาดเพื่อกำหนดพิกัดการเสียภาษีขึ้น 

สมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๓ ทรงครองราชย์อยู่ ๖ ปี ทั้งนี้เดิมเชื่อว่า 
รัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถมีระยะเวลานานกว่านั้น แต่จากข้อมูลที่พบในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา 
ฉบับวันวลิต และจดหมายเหตุปีเตอร์ ฟลอริส (?61:6โ เำอเาร) ซึ่งเดินทางเข้ามาทำงานกับบริษัทอินเดีย 
ตะวันออกของอังกฤษในสยามระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๔-พ.ศ. ๒๑๕๘ ระบุตรงกันว่า สมเด็จพระนเรศวร 


©๒๖ 


มหาราชสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๘ และสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๔๓ พระชนมายุ 
ได้ ๔๑ พรรษา 

พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ระบุว่า สมเด็จพระเอกาทศรถมีพระราชโอรส 
๒ พระองค์ คือเจ้าฟ้าสุทัศน์และเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ แต่ในสังคีติยวงศ์กับเอกสารฟานฟลีตและ 
เอกสารฮอลันดากล่าวว่าสมเด็จพระอินทราชา (พระเจ้าทรงธรรม หรือพระศรีศิลป็) เป็นพระราชโอรส 
องค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาทศรถ 


ปรีดี พิศภูมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวชิศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๔๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจกรพรรดิพงศ์ (จาด) เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๔๑. 

ศุภว้ฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟสีต และผลงานคัดสรร. 
กรุงเทพฯ: สมาคมประวชิศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 


©๒๗ 




พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 


















สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ 


สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๐ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงอยู่ 
ในราชวงศ์สุโขทัย ครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๓-พ.ศ. ๒๑๕๔ รวมระยะเวลา ๑ ปี ๒ เดือน 
เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ 

บันทึกของชาวต่างประเทศระบุว่าสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์เหลือพระเนตรเพียงข้างเดียวด้วย 
เหตุทรงพระประชวร เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จสวรรคต พระองค์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 
แล้วถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชบิดาตามราชประเพณี รัชกาลชองพระองค์แทบไม่ปรากฏ 
บันทึกเหตุการณ์ใด ๆ สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ลูกพระอินทราชาพระโอรสอีกพระองค์หนึ่งใน 
สมเด็จพระเอกาทศรถชิงราชสมบัติ (พงศาวดารบางฉบับว่า พระศรีศิลปี) และถูกสำเร็จโทษด้วย 
ท่อนจันทน์ พระศพฝืงไว้ ณ วัดโคกพระยา เมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๔ 

เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลชองสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์คือ การกบฏของพวกอาสา 
ญี่ปุ่นในตอนต้นรัชกาล เหตุการณ์นี้พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาทุกฉบับกล่าวตรงกันว่าเกิดขึ้นใน 
รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเพียงครั้งเดียว แต่ในเอกสารต่างชาติระบุว่า กบฏอาสาญี่ปุ่นเกิดขึ้น 
๒ ครั้ง คือ ในรัชสมัยของสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ครั้งหนึ่ง และในรัชสมัย 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอีกครั้งหนึ่ง 

เอกสารชองปีเตอร์ ฟลอริส (?61:6โ ^1๐โ!ร) กล่าวถึงเหตุการณ์ภายหลังการสวรรคตของ 
สมเด็จพระเอกาทศรถว่า 

...เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตใน ค.ศ. ๑๖๑๐ ราชสมบัติตกอยู่แก่พระราชโอรส 
องค์ที่ เอ กษัตริย์องค์ใหม่ทรงโปรดฯ ให้ประหาร ง๐0เ-เอโ๐๓๓ธพ8X6 ผู้ซึ่ง ทูล สมเด็จพระ 
เอกาทศรถจนเป็นเหตุให้พระราชโอรสองค์ใหญ่ถูกประหารชีวิต บ๐(ะ!-แะโ๐๓๓6พ/ธ!/ธ มี 
ทหารอาสาญี่ปุ่นฝักใฝ่อยู่มาก ทหารอาสาญี่ปุ่นประมาณ เอ๘๐ คน บุกเข้าจับ กุม พระมหา 
กษัตริย์ บังคับให้พระองค์ทรงประหารขุนนางที่เป็นเหตุให้ บ๐(ะ^(ะโ๐๓๓6 พ/ 376 ถูกประหาร... 

และเอกสารของสปรินเกล (รเวโเก(±61) ได้กล่าวไว้ว่า 

...มี แผนการที่จะยึดครองกรุงศรีอยุธยาแต่ทำไม , สำเร็จขณะพระมหากษัตริย์ยังทรง 
พระชนม์ชีพอยู่ แต่เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว หัวหน้าขบถคือออกพระนายไวยก็เริ่ม 


©๒๙ 


ดำเนินการเพื่อจะขึ้นเป็นกษัตริย์ แต่ประชาชนไม่นิยมด้วย ต่างพากันฝักใฝ่เข้าข้างพระราช 
โอรสของกษัตริย์ พระราชโอรสจึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ พวกฮอลันดาเองก็เข้าข้างพระราช 
โอรสสู้รบกับพวกออกพระนายไวย เมื่อพระราชโอรสชองกษัตริย์ (ซึ่งได้เป็นกษัตริย์) 
สวรรคต พระอนุชาองค์เล็กจึงได้เป็นกษัตริย์... 

จากข้อความที่กล่าวมานี้แสคงให้เห็นว่ามีการกบฏเกิดขึ้นในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของการผลัด 
แผ่นดินด้วย 


ปียรัตน์ อินทร์อ่อน 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. รวมบันทึกประวตศาสตร์อยุธยาของ ฟาน ฟลีต (วน วลิต). กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประว้ตศาสตร์, 
๒๕๔๖. 

ขจร สุขพานิช. ข้อมูลประวตศาสตร์: สมัยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๓. 

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาสัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
พระนคร: คอัง'วิทยา, ๒๕๑๕. 

ประขุมพงศาวดาร เล่ม ๓๘ ภาคที่ ๖๔ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพนจินทนุมาศ (เจิม). พระนคร: องค์ 
การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประขุมพงศาวดาร เล่ม ๓๙ ภาคที่ ๖๔ (ต่อ) พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพินอันทนุมาศ (เจิม). พระนคร: 
องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชบัตถเลขา. ๒ เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

โยเนะโอะ, อิชิอิ และคณะ. ความสัมพินธ็ไทย-ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปี. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์, ๒๕๓๐. 


๐๓๐ 




พระพุทธรูปปางประทับเรือขนาน 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 




สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 


สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๑ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงอยู่ 
ในราชวงศ์สุโขทัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๕ ครองราชสมบัติระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๔-พ.ศ. 
๒๑๗๑ รวมระยะเวลา ๑๗ ปี รัชสมัยของพระองค์ทรงส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
ทำให้อยุธยากลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญยิ่งกว่ารัชสมัยใด ๆ ที่ผ่านมา อีกทั้งทรงล่งเสริมพระพุทธศาสนา 
อย่างมาก 

สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีพระนามเดิมว่าพระอินทราชา (พงศาวดารบางฉบับว่า พระศรีศิลปี) 
เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ทรงอธิบายว่า พระมารดาเป็นพระสนม ชาวบางปะอิน ซึ่งสมเด็จพระเอกาทศรถทรงได้เป็น 
บาทบริจาริกา เมื่อคเงเรือพระที่นั่งล่มที่บางปะอิน 

พระอินทราชาทรงผนวชอยู่ที่วัดระฆังจนได้เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชา ขณะบวชอยู่มีศิษย์ 
มากมาย จมื่นศรีสรรักษ์ขุนนางสำคัญคนหนึ่งมาถวายตัวเป็นบุตรบุญธรรม และซ่องสุมกำลังพลไว้ 
เป็นจำนวนมาก แล้วบุกเข้าพระราชวังหลวงเพื่อชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระศรีเสาวภาคย์ จับ 
สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ แล้วอัญเชิญพระพิมลธรรมฯ ลาผนวช เสด็จขึ้น 
ครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๔ และเพื่อเป็นการตอบแทนที่จมื่นศรีสรรักษ์ช่วยเหลือพระองศ์ จึงทรง 
แต่งตั้งให้จมื่นศรีสรรักษ์เป็นพระมหาอุปราช แต่ก็ประชวรแล้วสิ้นพระชนม์ อยู่ในตำแหน่งได้เพียง 
๑๐ วัน เท่านั้น 

หลังเสด็จขึ้นครองราชย์ เกิดกบฏอาสาญี่ปุ่นขึ้น ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลาย 
ฉบับกล่าวตรงกันว่า พวกญี่ปุ่นประมาณ ๕๐๐ คน ยกเข้ามาในท้องสนามหลวงจะคุมพระองศ์ 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเสด็จออกมาฟ้งพระสงฆ์บอกหนังสือ ณ พระที่นั่งจอมทองสามหลัง 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงปลอมพระองค์เป็นพระสงฆ์ เสด็จหลบออกจากพระราชวังไปพร้อมกับ 
บรรดาพระสงฆ์จากวัดประดู่โรงธรรม ฝ่ายพระมหาอำมาตย์รวบรวมพลได้ก็ต่อสู้กับพวกญี่ปุ่นและ 
ขับไล่จนแตกพ่าย หนีลงเรือไปจากกรุงศรีอยุธยา ในการครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ ให้พระมหาอำมาตย์เป็นเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์เพื่อตอบแทนศวามดีความชอบ 

ส่วนในเอกสารต่างชาติกล่าวถึงพวกอาสาญี่ปุ่นประมาณ ๒๘๐ คน ซึ่งเหลือรอดจากการกบฏ 
ครั้งแรกบุกเข้าไปในพระราชวัง จับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไว้เพื่อต่อรองผลประโยชน์ เมื่อฝ่ายกอง 
ทหารอยุธยารวบรวมกำลังพลได้ ดีโต้กลับไป พวกญี่ปุ่นจึงล่าถอยโดยลงเรือหนีจากกรุงศรีอยุธยาไป 
แต่อย่างไรก็ตามกองทหารอาสาญี่ปุ่นก็ยังคงอยู่ตลอดมา มิได้ถูกยุบเลิกจากเหตุการณ์ดังกล่าว 


©๓๒ 


พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ได้แก่ 

ด้านการสงคราม ถ้ายึดตามพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาแล้ว กรุงศรีอยุธยามีศึก 
สงครามกับพม่าเพียงครั้งเดียว คือ เมื่อศึกกองทัพพม่า-มอญยกมาล้อมเมืองตะนาวศรี เมืองตะนาวศรี 
ร้องขอให้อยุธยาส่งกองทัพไปช่วย สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงโปรดให้พระยาพิชัยสงครามเป็นแม่ทัพ 
ยกไป แต่เมื่อถึงเมืองสิงขรปรากฏว่าเมืองตะนาวศรีเสียแก , พม่าแล้ว จึงทรงให้ยกทัพกลับ แต่ในหนังสือ 
เรื่องไทยรบพม่าของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวถึงสงครามอีกหลาย 
ครั้งที่กรุงศรีอยุธยาต้องเผชิญ ได้แก่ สงครามกับล้านช้าง พ.ศ. ๒๑๕๕ ซึ่งกองทัพล้านช้างยกลงมาถึง 
เมืองละโว้ และตั้งทัพอยู่ถึง ๔ เดือน ในช่วงที่อยุธยากำลังมีปัญหาเรื่องกบฏอาสาญี่ปุ่นอยู่ สมเด็จ 
พระเจ้าทรงธรรมเสด็จนำทัพเคลื่อนเข้าประชิดเมืองละโว้ (ลพบุรี) แต่กองทัพล้านช้างถอยทัพไปก่อน 
จึงทรงให้กองทัพตามตีจนกองทัพล้านช้างแตกฟายไป 

สงครามกับพม่า กรุงศรีอยุธยาทำสงครามกับพม่าถึง ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๑๕๖ 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดให้เจ้าเมืองทวายไปตีเมืองเร (76 ภาษาไทยว่าเมืองเยหรือเย้ ส่วนภาษา 
พม่าออกเสียงว่า เร เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ส่งตะวันออกของอ่าวเมาะตะมะทางตอนใต้ของพม่า เหนือเมือง 
มะรีด) เมื่อตีได้และจับพระอนุชาของพระเจ้าอังวะ ซึ่งมาดูแลเมืองเรอยู่ล่งมายังกรุงศรีอยุธยา พระเจ้า 
อังวะจึงยกกองทัพมาตีเมืองทวาย เจ้าเมืองทวายเสียชีวิตในสนามรบ และเสียเมืองทวายแก่พม่า แต่ 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงล่งกองทัพชองพระยาสวรรคโลกและพระยาพีไชยไปช่วยเหลือ สามารถ 
ป้องกันเมืองตะนาวศรีและยึดเมืองทวายคืนมาได้ กองทัพพม่าจึงแตกฟายไป ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๕๘ 
พม่ายกทัพมายังเมืองเชียงใหม่ซึ่งกำลังมีปัญหาการเมืองภายใน (เชียงใหม่เคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าก่อนที่ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะทรงยึดมาได้) เมื่อกองทัพชองพระเจ้าอังวะมาถึง พระเจ้าเชียงใหม่ 
ได้รวบรวมผู้คนไปตั้งมั่นสู้ที่เมืองลำปาง สามารถรักษาเมืองได้ระยะหนึ่ง แต่เมื่อกองทัพพม่าได้รับความ 
ช่วยเหลือจากเจ้าเมืองน่านจึงสามารถยึดเมืองเขียงใหม่ได้ พระเจ้าอังวะทรงแต่งตั้งเจ้าเมืองน่านเป็น 
พระเจ้าเขียงใหม่ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๑๖๐ มีข้อตกลงว่าไทยจะยอมรับว่าเมืองเมาะตะมะเป็นของพม่า 
และพม่าจะยอมรับว่าเมืองเชียงใหม่เป็นของไทย หลังจากนั้นไทยเว้นสงครามกับพม่าไปจนถึง พ.ศ. 
๒๑๖๕ พม่าได้ส่งกองทัพยึดเมืองทวายได้ กองทัพจากกรุงศรีอยุธยายกไปช่วยไม่ทันจึงเสียเมืองทวาย 
ให้แก่พม่าไป 

สงครามกับกัมพูชา พ.ศ. ๒๑๖๔ สมเด็จพระไชยเชษฐากษัตริย์กัมพูชาได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่ 
เมืองอุดงฦๅไชย และไม่ยอมส่งบรรณาการให้แก่กรุงศรีอยุธยา (กัมพูชาเป็นประเทศราชของกรุงศรี 
อยุธยามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงยกกองทัพทั้งทัพบก 
และทัพเรือไปยังกัมพูชา โดยพระองศ์จะทรงเป็นแม่ทัพบก และให้พระศรีศึลป็เป็นแม่ทัพเรือ 
สมเด็จพระไชยเชษฐาทรงใช้วิธีเจรจาเพื่อหน่วงเวลาและรวบรวมกำลังไพร่พลเตรียมพร้อมรบ ทัพเรือ 
ชองพระศรีศึลป้เมื่อต้องรอเป็นเวลานานก็เริ่มขาดแคลนเสบียงจนต้องถอยทัพก่อน สมเด็จพระ 


๑๓๓ 


ไชยเชษฐาจึงส่งกองทัพออกโจมดีกองทัพไทยแตกพ่าย 

ด้านการต่างประเทศ ในรัชกาลนี้นอกจากโปรตุเกสและฮอลันดาแล้ว ยังมีชาติตะวันตกชาติใหม่ 
เข้ามาติดต่อค้าขายกับไทย คือ อังกฤษและเดนมาร์ก บริษัทอินเดียตะวันออกชองอังกฤษเข้ามายัง 
กรุงศรีอยุธยาและเมืองปัตตานีเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๕ และชออนุญาตตั้งสถานีการค้าที่กรุงศรีอยุธยา ส่วน 
เดนมาร์กนั้น บริษัทอินเดียตะวันออกของเดนมาร์กเข้ามาติดต่อค้าขายที่มะริดและตะนาวศรีเมื่อ 
พ.ศ. ๒๑๖๔ 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม การค้ากับฮอลันดาเจริญรุ่งเรืองมาก กรุงศรีอยุธยากับ 
ฮอลันดาทำสนธิสัญญาทางการค้ากันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๑๖๐ โดยผู้แทนของ 
บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเป็นผู้ลงนาม ตามสัญญาระบุว่าฮอลันดาได้สิทธิพิเศษในการซื้อ 
หนังสัตว์จากกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งกับโปรตุเกสและอังกฤษ โปรตุเกสได้ยึดเรือของ 
ฮอลันดาลำหนึ่งไว้ แต่ทางกรุงศรีอยุธยาบังคับให้คืนเรือนั้น โปรตุเกสจึงโจมดีเรือของไทย ทำให้ไทยกับ 
โปรตุเกสบาดหมางกันจนกระทั่งปลายรัชกาลจึงคลี่คลายไป อย่างไรก็ตาม การที่กรุงศรีอยุธยาให้ความ 
ช่วยเหลือฮอลันดาทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ส่วนความสัมพันธ์กับอังกฤษนั้น ใน พ.ศ. ๒๑๖๒ 
เรือของอังกฤษกับเรือของฮอลันดาเกิดสู้รบกันในอ่าวเมืองปัตตานี แต่เหตุการณ์ก็ยุติลงได้ 

ด้านศาสนา สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงล่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ใน พ.ศ. ๒๑๖๕ 
โปรดให้มีการชะลอพระมงคลบพิตรจากที่ตั้งเดิมด้านตะวันออกของพระราชวังมาไว้ด้านตะวันตก 
(ที่ประดิษฐานอยู่ในปัจจุบัน) แล้วโปรดให้ก่อพระมณฑปครอบพระมงคลบพิตร 

ใน พ.ศ. ๒๑๖๑ เมืองสระบุรีมีใบบอกเข้ามาว่ามีผู้พบรอยพระพุทธบาทบนเขาสุวรรณบรรพต 
จึงเสด็จไปทอดพระเนตรเอง และโปรดอุทิศถวายที่ดินป่าโดยรอบกว้างด้านละ ๑ โยชน์ (ประมาณ ๑๖ 
กิโลเมตร) แก่พระพุทธศาสนา แล้วโปรดให้สร้างมณฑปสวมรอยพระพุทธบาท สร้างพระอุโบสถ 
และพระอารามขึ้น แล้วให้ฝรั่งตัดถนนหลวงกว้าง ๑๐ วา ยาวตั้งแต่เชิงเชาสุวรรณบรรพตจนถึงตำบล 
ท่าเรือ และโปรดให้สร้างพระตำหนักท่าเจ้าสนุก เพื่อเป็นที่ประทับแรมเมื่อเวลาเสด็จมานมัสการ 
พระพุทธบาท การก่อสร้างพระพุทธบาทและศาสนสถานอื่นๆโดยรอบใช้เวลาถึง ๔ปี จึงแล้วเสร็จ 
นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้แต่งวรรณคดีเรื่องกาพย์มหาชาติ และรวบรวมพระไตรปิฎกให้ครบ 
จบบริบูรณ์ด้วย 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการตรา “พระธรรมนูญกระทรวงศาล” ขึ้นใน พ.ศ. 
๒๑๖๗ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ว่าด้วยเขตอำนาจศาลต่าง ๆในการพิจารณาพิพากษาคดีแต่ละ 
ประเภท ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของขุนนางตำแหน่งต่าง ๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาและตระลาการ 
บทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของข้าราชการใหญ่น้อยทั่วราชอาณาจักรทั้งฝ่ายทหารและฝ่าย 
พลเรือนในการใช้ตราประจำตำแหน่งปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ 


©๓๔ 


สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคตราวเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๑๗๑ มีพระชนมายุ ๓๖ 
พรรษา รวมระยะเวลาครองราชสมบัติ ๑๗ ปี 


โเยรัตน์ อินทร์อ่อน 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. รวมบนทึกประว้ติศาสตร์อยุธยาของ ฟาน ฟลึต (วน วลิต). กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประว้ติศาสตร์, 
๒๕๔๖. 

ขจร สุขพานิช. ข้อมูลประวตศาสตร์: สมยอยุธยา. กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, ๒๕๒๓. 

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาสัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐอักษรนิต. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
พระนคร: คอัง'วิทยา, ๒๕๑๕. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเข้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๘. 

ประขุมพงศาวดาร เล่ม ๓๘ ภาคที่ ๖๔ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพ้นอันทนุมาศ (เจิม). พระนคร: องศ์การค้า 
คุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประขุมพงศาวดาร เล่ม ๓๙ ภาคที่ ๖๔ (ต่อ) พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพ้นอันทนุมาศ (เจิม). พระนคร: 
องศ์การค้าคุรุสภา, ๒๕๑๒. 

ประวตการทูตของไทย. พระนคร: โรงพิมพ์พระอันทร์, ๒๕๐๑. (พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเข้าดิลกฤทธ 
กฤดากร ณ เมรุหน้าพสับพลาอิศริยาภรณ์ สัดเทพศิรินทราวาส สันที่ ๑๓ คุมภาพ้นธ์ ๒๕๐๑) 

พระราชพงศาวดารฉบับพระราชบัตถเลขา. ๒ เล่ม. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

โยเนะโอะ, อิชิอิ และคณะ. ความสัมพ้นธ์ไทย-ญี่ปุ่น ๖๐๐ ปื. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และ 
มนุษยศาสตร์, ๒๕๓๐. 

สมอัย อนุมานราชธน. การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา. พระนคร: โรงพิมพ์ไทยเขษม, ๒๔๙๓. 


๐๓๕ 




พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเชษฐาธิราช 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 






สมเด็จพระเชษฐาธิราช 


สมเด็จพระเชษฐาธิราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง 
ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๗๑-พ.ศ. ๒๑๗๒ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม มี 
พระอนุชาคือพระอาทิตยวงศ์ 

พระราชพงศาวดารระบุเหตุการณ์ตอนสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสวรรคตไว้ว่า เมื่อพระเจ้า 
ทรงธรรมสวรรคต เสนาพราหมณ์ทั้งหลายโดยมีออกญากลาโหมสุริยวงศ์เป็นประธานได้พร้อมใจกัน 
เลือกพระราชโอรสองศ์โตในพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อน ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ขณะที่มีพระชนมายุได้ 
๑๕ พรรษา แต่อยู่มาเพียง ๗ วัน พระศรีศิลป็ผู้เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็พิโรธว่า 
เหล่าเสนามนตรีไม่ยอมยกราชบัลลังก์ให้พระองค์ พระองศ์จึงทรงหลบหนีไปเมืองเพชรบุรีเพื่อซ่องสุม 
กองกำลัง ต่อเมื่อสมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงทราบความก็โปรดให้แต่งทัพออกไปสู้รบโดยสามารถ 
พระศรีศิลป็ถูกจับกุม นำองค์ไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาตามโบราณราชประเพณี 

ครั้นอยู่มา ๔ เดือนเศษ มารดาของออกญากลาโหมสุริยวงศ์ถึงแก่กรรม มีข้าราชการทั้งหลาย 
ทั้งปวงในราชสำนักออกไปช่วยงานเป็นจำนวนมาก ข้าหลวงเดิมของพระเจ้าอยู่หัวจึงไปกราบทูล 
สมเด็จพระเชษฐาธิราชว่าออกญากลาโหมอาจจะก่อกบฏ โดยรวบรวมกองกำลังไพร่พลเอาไว้มาก 
พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทหารไปนำตัวออกญากลาโหมเข้ามา แต่จมื่นสรรเพธภักดีซึ่งเป็นขุนนางฝ่าย 
ออกญากลาโหมนำความออกไปแจ้งให้ทราบก่อน เมื่อเป็นดังนั้นออกญากลาโหมจึงเห็นว่าการต่าง ๆ 
ที่ได้ทำลงไปนั้นไม่มีประโยชน์ เพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่เห็นความดีความชอบ จึงคิดที่จะชิงราชบัลลังก์ 
โดยมีขุนนางเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

สมเด็จพระเชษฐาธิราชไม่ทรงได้ทันระวังองค์เมื่อเห็นกองกำลังของออกญากลาโหมบุกเข้ามาใน 
พระราชวัง จึงทรงหลบหนีไปกับพวกข้าหลวงเดิม เมื่อเจ้าออกญากลาโหมทราบความก็สั่งให้พระยา 
เดโช พระยาท้ายนั้าตามไปจับกุมตัว ตามไปทันที่ป่าโมกน้อย แล้วนำพระองค์ไปสำเร็จโทษ 

สมเด็จพระเชษฐาธิราชครองราชย์ได้ ๑ ปี ๗ เดือน ตามหลักฐานพระราชพงศาวดารไทย แต่ 
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตว่าครองราชย์ได้ ๘ เดือนเท่านั้น 


ปรีดี พิศภูมิวิถี 


©๓๗ 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: คล , งวิทยา, ๒๕๑๖. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ชุมนุมพระนิพนธ์. กรุงเทพฯ ะ บรรณกิจ, ๒๕๔๓. 

ศุภวิฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว., แปล. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบเยเรเมียส ฟาน ฟลีต. กรุงเทพฯ: 
สมาคมประวิตศาสตร์ไนพระราชุปถมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 


๐๓๘ 



พระพุทธรูปปางทรงรับมธุปายาส 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



สมเด็จพระอาทิตยวงคํ 


สมเด็จพระอาทิตยวง ค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๓ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระ 
ราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. ๒๑๗๒ สืบต่อจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช 
เมื่อเจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ก่อการกบฏ จับสมเด็จพระเชษฐาธิราชสำเร็จโทษ เจ้าพระยากลาโหม 
ไม่ยอมรับราชบัลลังก์ที่เหล่าเสนาทั้งปวงมอบให้ โดยให้เหตุผลว่ามิได้ปรารถนาในราชบัลลังก์แต่ได้ 
กระทำเพราะความจำเป็น เหล่าเสนาทั้งปวงจึงได้ถวายราชสมบัติแด่สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ซึ่งชณะนั้น 
มีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษาเท่านั้น 

หลังจากที่ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกแล้ว ปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่าพระอาทิตยวงศ์ 
มิได้ว่าราชการใดๆ เพราะยังทรงพระเยาว์นัก เมื่อเป็นดังนี้เหล่าเสนามาตย์จึงเห็นพ้องว่าอาณาจักร 
จำเป็นจะต้องมีผู้นำ จึงเห็นสมควรมอบราชบัลลังก์ให้เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ซึ่งพระราชพงศาวดาร 
กรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตว่า เจ้าพระยากลาโหมสั่งให้นำสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ไปสำเร็จโทษตาม 
ราชประเพณี 

สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ครองราชสมบัติได้ ๓๘ วัน ตามที่ปรากฏในเอกสารชองวันวลิต 

ปรีดี พิศภูมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงฅ์เธอ กรมพระยา. ชุมนุมพระนิพนธ์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๔๓. 

ศุภวิฒย์ เกษมศรี, พลตรี ม.ร.ว., แปล. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับเยเรเมียส ฟาน ฟลึต. กรุงเทพ: สมาคม 
ประวิติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, ๒๕๕๒. 


©๔๐ 




พระพุทธรูปปางลอยถาด 

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 





สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 


สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง เป็น 
พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๔ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๗๒-พ.ศ. ๒๑๙๙ 
ตามหลักฐานของตะวันตก สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงเป็นพระญาติสนิทของสมเด็จพระเจ้า 
ทรงธรรม 

ก่อนขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆในราชสำนักของ 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมและสมเด็จพระเชษฐาธิราช ได้แก่ ตำแหน่งออกญาศรีวรวงศ์ และออกญา 
(หรือเจ้าพระยา) กลาโหม แต่ต่อมาด้วยบารมีทางการเมืองและกำลังคนที่สนับสนุน จึงได้ทรงปราบดา 
ภิเษกขึ้นครองราชย์หลังเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติช่วง พ.ศ. ๒๑๗๑-พ.ศ. ๒๑๗๒ 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต พระศรีศิลป็พระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 
ทรงก่อการกบฏ ออกญาศรีวรวงศ์และออกญาเสนาภิมุข (ยามาดะ นางามาสะ หัวหน้ากองอาสา 
ญี่ปุ่น) ได้ร่วมกันปราบปรามและสนับสนุนให้สมเด็จพระเชษฐาธิราชขึ้นครองราชย์ หลังจากนั้นไม่นาน 
สมเด็จพระเชษฐาธิราชทรงมีเหตุขัดแย้งกับออกญาศรีวรวงศ์ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้เป็นออกญากลาโหม 
เกิดการต่อสู้ขึ้น ออกญากลาโหมสามารถเข้ายึดพระราชวังหลวงได้ และจับสมเด็จพระเชษฐาธิราช 
สำเร็จโทษเสีย แล้วอัญเชิญพระอาทิตยวงศ์พระอนุชาขึ้นครองราชสมบัติแทน ออกญากลาโหมได้ลด 
คู่แข่งทางการเมืองลงไปเป็นลำดับ เช่น ส่งออกญาเสนาภิมุขและกองอาสาญี่ปุ่นออกไปปราบกบฏที่ 
นครศรีธรรมราชเพื่อให้ห่างไกลเรื่องการเมือง ท้ายที่สุดออกญากลาโหมก็ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น 
กษัตริย์แทนสมเด็จพระอาทิตยวงศ์ซึ่งยังทรงพระเยาว์เกินกว่าที่จะปกครองแผ่นดินด้วยพระองศ์เองได้ 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระปรีชาสามารถและความเด็ดชาด ดัง 
จะเห็นได้จากการที่ทรงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สำคัญ ๆในช่วง ๑๐ ปีแรกชองการครองราชย์ 
ให้ลุล่วงไปได้ เช่น กรณีหัวเมืองและหัวเมืองประเทศราชบางแห่งไม่ยอมสวามิภักดี้กรุงศรีอยุธยา 
หรือเจ้านายในราชวงศ์เก่าบางพระองศ์อาจเป็นชนวนให้ขุนนางในราชสำนักที่มีอำนาจอิทธิพลและ 
บารมีก่อกบฏได้ จะเห็นได้ว่าพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถูกสำเร็จโทษไปเกือบหมด เช่น 
ใน พ.ศ. ๒๑๘๕ “เจ้าท่าทราย” พระราชโอรสพระองค์หนึ่งของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก่อกบฏขึ้นใน 
พระราชวังหลวง แต่ก็ถูกปราบและถูกสำเร็จโทษไป ขุนนางคนสำคัญ ๆในรัชกาลสมเด็จพระเจ้า 
ทรงธรรมถูกลิดรอนอำนาจและถูกกำจัดลงไปเรื่อย ๆ เริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จ 
พระเจ้าปราสาททอง มีการลงโทษประหารชีวิตออกญากำแพงเพชร ลอบฆ่าออกญาเสนาภิมุช และใน 
พ.ศ. ๒๑๗๙ ออกญาพิษณุโลกถูกกล่าวหาว่าคิดกบฏและถูกตัดสินประหารชีวิต เป็นต้น 


0๔๒ 


ในช่วงแรกของรัชกาล สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพยายามจัดการกับปัญหาในหัวเมืองและ 
หัวเมืองประเทศราช ทรงปราบกบฏที่เมืองละคอน (ลำปาง) และนครศรีธรรมราช และเมื่อสุลต่าน 
ปัตตานีไม่ยอมส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองเป็นบรรณาการมาถวาย ก็ทรงส่งกองทัพไปพยายามตีเมือง 
ปัตตานีใน พ.ศ. ๒๑๗๗ แม้ว่ากองทัพอยุธยาไม่สามารถตีเมืองปัตตานีได้ แต่ “นางพญาตานี” องค์ใหม่ 
ก็ยอมส่งเครื่องบรรณาการมาถวายใน พ.ศ. ๒๑๗๘ ในช่วงปลายรัชกาลเกิดกบฏของตระกูล “สุลต่าน 
สุลัยมาน” ที่สงขลา กรุงศรีอยุธยาส่งกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถปราบได้ อาจสรุปได้ 
ว่าโดยทั่วไปแล้วสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพยายามรักษาความสงบและทรงขยายพระราชอำนาจ 
ไปสู่หัวเมืองต่างๆในบริเวณอ่าวไทย เนื่องจากเมืองท่าต่างๆในอ่าวไทยและคาบสมุทรมลายูอุดม 
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 

สำหรับด้านเศรษฐกิจ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง การค้ากับต่างประเทศเจริญรุ่งเรือง 
มาก โดยเฉพาะการค้ากับฮอลันดา (ผ่านบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดา หรือ V.0.0 และ 
การค้ากับเมืองท่าต่างๆในอนุทวีปอินเดีย บริษัท V. (ว.(ะ. ล่งออกของป่า หนังกระเบน แร่ดีบุก และ 
ข้าวสารจากเมืองไทย สินค้าที่สำคัญที่สุดสำหรับการค้าของฮอลันดากับญี่ปุ่น ได้แก่ หนังกวาง 
หนังกระเบน และไม้ฝางจากไทย ฮอลันดาจึงต้องการสิทธิพิเศษทางการค้า สมเด็จพระเจ้า 
ปราสาททองทรงยอมให้บริษัท V .(ว.(ะ. ได้สิทธิผูกขาดในการล่งออกหนังสัตว์เป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อ 
พ.ศ. ๒๑๗๗ เพื่อแลกเปลี่ยนกับกองเรือฮอลันดามาช่วยกองทัพอยุธยารบกับปัตตานี หลังจากนั้น 
ได้พระราชทานสิทธิพิเศษนี้โดยถาวร สยามติดต่อกับชาวโปรตุเกสทั้งทางด้านการค้าและการทูต 
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงแลกเปลี่ยนคณะทูตกับอุปราชโปรตุเกส ยังผลให้ความสัมพันธ์กับ 
โปรตุเกสและสเปนที่เคยตึงเครียดตั้งแต่ด้นรัชกาลและในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมคลี่คลายไป 
ในทางที่ดีขึ้น 

นอกจากนี้ พ่อค้าอินเดีย เปอร์เซีย อาร์มีเบีย เดินเรือมาเมืองไทยเป็นประจำ และเรือหลวงไทย 
ก็ไปค้าขายที่เมืองท่าในเบงกอล ชายส่งโคโรมันเดลและคุชราฐ พ่อค้าจากเมืองท่าต่าง ๆในอินเดียนำ 
ผ้าฝีาย ผ้าพิมพ์ลาย ผ้าวาดลายมาขายในอยุธยา และซื้อสินค้า เช่น ช้าง ดีบุก กับสินค้าจีนนำกลับไป 
อินเดีย 

รัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองตรงกับช่วงที่การค้านานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้กำลังเพื่องฟูเป็นพิเศษ เนื่องจากตลาดโลกต้องการสินค้าจากภูมิภาคนี้ เช่น เครื่องเทศ พริกไทย 
และของป่าบางชนิด ด้วยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมนี้ ราชอาณาจักรสยามจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
“ยุคสมัยแห่งการค้า” ล่งผลให้ท้องพระคลังได้รับผลประโยชน์และนำกำไรมาสู่สยามอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดรัชกาล 

ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงปรับปรุงวิธีการปกครองให้ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น โดยโปรดให้ขุนนางที่เป็นเจ้าเมืองเข้ามาพำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยา แล้ว 


©๔๓ 


ทรงส่งผู้รั้งเมืองไปปกครองหัวเมืองแทน ขุนนางฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่เหล่านี้มีหน้าที่ต้องเข้าเฝืาที่ 
ศาลาลูกขุนในพระราชวังหลวงทุกวัน หรืออีกนัยหนึ่งคือทรงพยายามดึงพระราชอำนาจทางการเมือง 
เข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้น นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการที่ 
สังคมชาดกฎหมายที่ใช้รักษาระเบียบ ในรัชกาลพระองค์จึงมีการตรากฎหมายขึ้นหลายลักษณะ เช่น 
พระไอยการทาษ พระไอยการลักษณะมรดก พระไอยการลักษณะกู้หนี้ และพระไอยการลักษณะอุธร 
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 
เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์พระองค์อื่น ๆ และทรงสร้างพระตำหนักและพระราชวังหลายแห่ง ดัง 
ปรากฏเป็นมรดกด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมาจนทุกวันนี้ พระองค์โปรดให้สร้างพระราชวัง 
และวัดชุมพลนิกายารามที่บางปะอิน ปราสาทนครหลวงบนเส้นทางไปพระพุทธบาท พระตำหนัก 
ธารเกษมที่พระพุทธบาท พระที่นั่งจักรวรรดิ้ไพชยนต์ และพระวิหารสมเด็จในพระราชวังหลวงที่ 
กรุงศรีอยุธยา แต่ผลงานที่โดดเด่นที่สุดในรัชกาลนี้ ได้แก่ วัดไชยวัฒนาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวง 
ฝ่ายอรัญวาสีซึ่งสร้างขึ้นในสถานที่ที่เคยเป็นบ้านชองพระชนนีชองพระองค์ สถาปัตยกรรมที่วัดแห่งนี้ 
สะท้อนอิทธิพลเชมร เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงส่งช่างไปถอดแบบการสร้างปราสาท 
มาจากราชอาณาจักรเชมร นอกจากนั้นในช่วงที่จุลศักราชกำลังจะเวียนมาครบ ๑ พันปี (พ.ศ. ๒๑๑๘- 
พ.ศ. ๒๑๘๒) ราษฎรเกิดความวิตกว่าจะถึงกลียุค สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจึงโปรดให้จัดงาน 
พระราชพิธีลบศักราชมีการทำบุญทำทานเป็นเวลาหลายวัน ในช่วงเดียวกันนั้นมีการบูรณปฏิลังชรณ์ 
วัดวาอารามในราชธานีและบริเวณใกล้เคียงกว่าหนึ่งร้อยแห่ง 

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๑๙๙ รัชกาลชองพระองค์เป็นช่วงเวลา 
ชองความรุ่งเรืองทางด้านการค้ากับต่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินแบบรวมศูนย์ แม้ว่า 
พระองค์จะทรงพระปรีชาสามารถปกครองบ้านเมืองด้วยความสงบเรียบร้อยมาตลอดรัชกาล แต่เมื่อ 
สิ้นรัชกาลกลับมีปัญหาความขัดแย้งกันในหมู่เจ้านายและชุนนาง เกิดการต่อสู้ การแย่งชิงราชสมบัติ 
ซึ่งพระนารายณ์พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททองประสูติแต่พระมเหสีที่เป็นพระราชธิดา 
ในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมได้ขึ้นครองราชย์ในลำดับถัดมา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงเป็น 
พระมหากษัตริย์ที่มีทั้งสายพระโลหิตราชวงศ์สุโขทัยและราชวงศ์ปราสาททอง 


ธีรวัต ณ ป้อมเฬชร 


0(วั.(วั. 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวิ , สิศาสตร์, 
๒๕๔๘. 

โบราณราชธานินทร์, พระยา. เรื่องกรุงเก่า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๙. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉหับหันจนทนุมาศ (เจิม) หับพระจิ , กรพรรติพงศ์ (จาด). กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 
๒๔๐๗. 

8ฆ่^61, 01118 (6เ 8ม) \^311 VII๙;’ร 318111. 011811^ ^81ะ 311^^01111, 2005. 

80X61, 0 8. (6ส). ^ ไ , !น6 1)68011^)11011 0^ 1116 ^11ธึ111^ 8ณ5ส01118 0^ ร8]ว811 & 318111. ๖^ 8181ไ9018 ต8101ไ 81ไส 

า008เ 301ไ0แ161ไ. 801 ไส 01 ไะ ^1^01ไ8น! ?1688, 1935 . 


0(^(2 



พระพุทธรูปปางทรงรับหญ้าคา 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้าไชย 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 


















สมเด็จเจ้าฟ้าไชย 


สมเด็จเจ้าฟ้าไชย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๕ แห่งกรุงศรีอยุธยา ในราชวงศ์ 
ปราสาททอง ครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๙๙ เป็นระยะเวลาเพียง ๙ เดือน สมเด็จเจ้าฟ้าไชยเป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง อาจจะประสูติเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรง 
ดำรงพระยศที่ออกญากลาโหมสุริยวงศ์ เพราะพระราชพงศาวดารกล่าวว่าประสูตินอกราชสมบัติ 
ปรากฏพระนามเดิมก่อนเสวยราชย์ในพระราชพงศาวดารว่า พระเจ้าลูกเธอพระองค์อินทร์ และ 
รับพระราชทานพระนามว่าเจ้าฟ้าไชยเมื่อโสกันต์แล้ว 

ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคตได้ทรงมอบราชสมบัติและพระแสงขรรค์ชัยศรีให้แก่ 
สมเด็จเจ้าฟ้าไชย หลังจากนั้น ๓ วัน ก็เสด็จสวรรคต สมเด็จเจ้าฟ้าไชยจึงทรงขึ้นครองราชสมบัติต่อมา 
เมื่อทรงได้ราชสมบัติแล้ว สมเด็จพระนารายณ์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองศ์หนึ่งของสมเด็จพระเจ้า 
ปราสาททองได้ส่งคนออกมาคบคิดเป็นความลับกับสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเพื่อที่จะชิงราชสมบัติ 
เวลาคํ่าสมเด็จพระนารายณ์ทรงพาพระขนิษฐาของพระองค์ลอบหนีออกจากประตูผ่านสระแก้วไปเฝืา 
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา เมื่อกำลังพลที่ซ่องสุมไว้พร้อมแล้ว ก็ยกเข้ามาในพระราชวังจับกุมสมเด็จ 
เจ้าฟ้าไชยไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยา 


ปรีดี พิศฏมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 


©๔๗ 




พระพุทธรูปปางรำพึงธรรม 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 













สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 


สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๒๖ แห่งกรุงศรีอยุธยา ใน 
ราชวงศ์ปราสาททอง ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙-พ.ศ. ๒๑๙๙ ระยะเวลาเพียง ๒ เดือน ๒๐ วัน 
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้า 
ปราสาททองขึ้นครองราชย์นั้น ปรากฏความในพระราชพงศาวดารว่าน้องผู้นี้มีนั้าใจกักขฬะมิได้มี 
หิริโอตตัปปะ จะตั้งให้เป็นพระมหาอุปราชต่างพระเนตรพระกรรณมิได้ จึงทรงตั้งขึ้นเป็นเจ้าพระ ให้ตั้ง 
บ้านเรือนหลวงอยู่ริมวัดสุทธาวาส 

เมื่อสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สมเด็จเจ้าฟ้าไชยขึ้นเสวยราชสมบัติ สมเด็จพระ 
นารายณ์และสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเป็นพระเจ้าอาร่วมกันคบคิดยึดราชบัลลังก์ และให้ 
สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชย์แทน 

หลังจากที่สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดให้สมเด็จพระนารายณ์เป็น 
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่พระองค์เองกลับไม่ได้บริหารราชการแผ่นดินโดยชอบธรรม เพียง 
๒ เดือนเศษก็เกิดกรณีความชัดแย้งขึ้น เมื่อสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทอดพระเนตรเห็นพระราช- 
กัลยาณีพระขนิษฐาในสมเด็จพระนารายณ์และต้องพระทัย หากแต่พระราชกัลยาณีไม่มีพระประสงค์ 
ด้วย จึงหลบหนีออกมาจากพระตำหนักและไปเฝืาพระเชษฐาธิราช สมเด็จพระนารายณ์น้อยพระทัย 
มากตรัสว่า “อนิจจาพระเจ้าอา เรานี้คิดว่าสมเด็จพระปิตุราชสวรรคตแล้ว ยังแต่พระเจ้าอาก็เหมือน 
พระบรมราชบิดายังอยู่ จะได้ปกปีองราชวงศานุวงศ์สืบไป ควรหรือมาเป็นได้ดังนี้” แล้วก็มีพระดำริ 
ที่จะจัดการสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา โดยมีเหล่าชุนนางที่จงรักภักดีเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมาก 

สมเด็จพระนารายณ์!ปรดให้จัดกองทัพ ให้ชุนเสนาไชยขันจันทราชาเทพ ชุนทิพมนตรี ชุนเทพ 
มนตรี ชุนสิทธิคชรัตน์ ชุนเทพศรีธรรมรัตน์คุมกำลังพลอยู่รักษาพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้น 
พระองค์เสด็จโดยข้างพระที่นั่งยกพลมาแต่วังหน้าไปทางหน้าวัดพลับพลาชัย จากนั้นกลุ่มอาสาญี่ปุ่น 
นำโดยพระยาเสนาภิมุข พระยาไชยสูร และทหารญี่ปุ่น ๔๐ นาย มาขอเข้าร่วมกองทัพด้วย กองทัพ 
ฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์สามารถเข้าไปถึงพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์ได้ มีชุนนางต่าง ๆ เข้าสวามิภักดี้ 
อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ไปประจำจุกช่องล้อมวงตามประตูวังทิศต่าง ๆ 
ต่อมาสมเด็จพระศรีสุธรรมราชานำกองทัพหลวงออกต่อสู้กัน โดยทหารสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 
ประจำที่หลังศาลาลูกชุน สมเด็จพระนารายณ์ยกกองทัพเข้าไปประชิดยิงต่อสู้กัน ทหารอาสาฝ่าย 
สมเด็จพระนารายณ์ยิงปืนนกสับต้องที่พระพาหุสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา ข้างฝ่ายทหารสมเด็จพระ 
ศรีสุธรรมราชายิงปืนต้องพระบาทซ้ายสมเด็จพระนารายณ์ จากนั้นทหารฝ่ายสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา 


๑๔๙ 


ก็แตกเข้าไปในพระราชวังแล้วปิดประตูไว้ สมเด็จพระนารายณ์โปรดให้ยกพลตามพบว่าสมเด็จพระ 
ศรีสุธรรมราชาหนีออกไปวังหลัง จึงเสด็จขึ้นพระราชมนเทียรพระวิหารสมเด็จ แล้วโปรดให้ออกไปตาม 
จับตัวสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาที่วังหลังไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยา 


ปรีดี ฬิศฏมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 


©๕๐ 




พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ประดิษฐานที่วงเวียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 









สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 


สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา 
ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลา ๓๒ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๑๙๙-พ.ศ. ๒๒๓๑ เป็นพระราชโอรสใน 
สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เชื่อกันว่าพระราชชนนีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระราชธิดาใน 
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อราว พ.ศ. ๒๑๗๔ 
หรือ พ.ศ. ๒๑๗๕ เพราะพระราชพงศาวดารบันทึกว่าใน พ.ศ. ๒๑๙๙ นั้นทรงสั่งให้ประกอบพระราช- 
พิธีเบญจเพสในเดือนยี่ เมื่อแรกประสูตินั้นพระประยูรญาติเห็นเป็น ๔ กร จึงชนานพระนามว่า 
“สมเด็จพระนารายณ์” มีพระราชอนุชาร่วมพระชนกหลายพระองค์ และมีพระขนิษฐภคินีร่วมพระ 
ชนนีเดียวกันคือเจ้าฟ้าศรีสุวรรณ หรือพระราชกัลยาณี ซึ่งต่อมาโปรดให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมหลวง 
โยธาทิพ 

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงศึกษาเล่าเรียนกับพระภิกษุหลายสำนัก 
ทั้งทรงชำนาญในศิลปศาสตร์เป็นอย่างดี เมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระ 
ศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชย์สืบต่อมาได้ ๒ เดือนแล้ว สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขณะดำรงพระยศ 
ที่กรมพระราชวังบวรได้ทรงยึดอำนาจและเสด็จขึ้นครองราชย์ เฉลิมพระนามตามที่ปรากฏในพระราช- 
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า 

สมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดี ศรีสรรเพชญ์ บรมมหาจักรพรรดิศวร 
ราชาธิราช ราเมศวรธราธิบดี ศรีสฤษดิรักษสังหาร จักรวาฬาธิเบนทร สุริเยนทราธิบดินทร์ 
หริหรินทราธาดาธิบดี ศรีสุวิบูลย์คุณอขนิฐจิตรรุจี ศรีภูวนาทิตย ฤทธิพรหมเทพาติเทพ 
บดีนทร ภูมินทราธิราช รัตนาภาศมนุวงษ์ องค์เอกาทศรุฐ วิสุทธยโสดม บรมอาชาธยาศัย 
สมุทัยดโนรมนตอนันตคุณ วิบุลสุนทร บวรธรรมิกราชเตโชไชย ไตรโลกนารถบดินทร์ 
วรินทราธิราช ชาติพิชิตทิศพลญาณสมันต มหันตวิปผาราฤทธิวิไชย ไอสารรยาธิปัติขัดิยวงษ์ 
องค์ปรมาธิบดี ตรีภูวนาธิเบศร โลกเชษรูวิตุทธมกุฏรัตนโมฬี ศรีประทุมสุริยางค์องค์ 
สรรเพชญ์พุทธางกูรบรมบพิตร พระพุทธเจ้าอยู่หัว 

อย่างไรก็ดีพระนามของพระองค์ที่ปรากฏในจารึกวัดจุฬามณี พ.ศ. ๒๒๒๔ ว่า “พระศรี 
สรรเพชญ์ สมเด็จพระรามาริบดีศรีศินทรมหาจักรพรรดิศวรราชาธิราชรามเคารธรรมิกราชเดโช 
ไชยบรมเทพาติเทพตรีภูวนาริเบศรโลกเชษฐวิสุทธิมกุฎพุทธางกูร บรมจักรพรรติศวรธรรมิกราชาริราช” 


0๕๒ 


หลังจากที่ทรงขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๑๙๙ แล้ว สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทั้งการทำนุบำรุงบ้านเมือง การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆทั่ว 
ราชอาณาจักร โดยใน พ.ศ. ๒๒๐๘-พ.ศ. ๒๒๐๙ โปรดให้สถาปนาเมืองลพบุรีขึ้นเป็นที่ประทับอีกแห่ง 
หนึ่ง เพื่อรักษาความมั่นคงชองราชบัลลังก์ และเป็นการสร้างที่ประทับเพื่อพระราชกรณียกิจส่วน 
พระองค์ ปรากฏหลักฐานในเอกสารหลายฉบับทั้งไทยและต่างประเทศว่ารัชกาลของพระองค์มีความ 
ยิ่งใหญ่เหนือรัชกาลอื่นโดยเฉพาะเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศ เป็นเหตุให้ประวัติศาสตร์อยุธยาใน 
ช่วงรัชกาลของพระองค์มีเอกสารมากมายที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

การศึกสงครามในช่วงต้นแผ่นดินนั้นมีทั้งสงครามในและนอกพระนคร ทรงยกทัพขึ้นไปตีเมือง 
เชียงใหม่ ส่วนในพระนครก็เกิดกบฏพระไตรภูวนาทิตยวงศ์ขึ้น พระราชพงศาวดารฉบับพระราช- 
หัตถเลขาบันทึกว่าพระไตรภูวนาทิตยวงค์กับพระองค์ทองคิดการกบฏ ทั้งสองพระองค์เป็นพระอนุชา 
ต่างพระชนนีกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่การกบฏครั้งนี้ไม่สำเร็จ ทั้งสองพระองค์ถูกจับกุม 
สำเร็จโทษพร้อมพรรคพวกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เช่น ออกญาพลเทพ ออกญา 
กลาโหม ออกญาพัทลุง ออกพระศรีภูริปรีชา เป็นต้น ทำให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชไม่ไว้วาง 
พระราชหฤทัยขุนนางเดิม และทรงเพิ่มความสนิทสนมกับชาวต่างชาติมากขึ้น 

ในเรื่องชองการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทรงเป็นองค์ 
พุทธมามกะและองค์ศาสนูปถัมภกของพระพุทธศาสนาก็คือ พระราชดำรัสตอบแก่ราชทูตฝรั่งเศส 
เชอวาลิเยร์ เดอ โชมอง ((ะ^ลแ6โ 0เ6 ดาลนทา๐โป:) เมื่อราชทูตได้กราบบังคมทูลชักจูงให้พระองค์ 
ทรงเปลี่ยนไปนับถือคริสต์ศาสนา แต่พระองค์มีพระราชดำรัสตอบว่าจะให้ทรงละทิ้งศาสนาที่บรรพบุรุษ 
ชองพระองค์นับถือมากว่าสองพันปีได้อย่างไร แต่เมื่อใดที่พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาให้พระองค์เปลี่ยน 
ศาสนาแล้วก็จะทรงยินยอมตามนั้น 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง และอาจนับได้ว่าการ 
พระพุทธศาสนาในช่วงรัชกาลของพระองค์ได้เจริญรุ่งเรืองมาก ทรงบูรณะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมือง 
ลพบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงเชิญพระพุทธสิหิงค์ลงมายังอยุธยา ดังที่ปรากฏในวรรณคดีสำคัญชองยุค 
คือโคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ เอกสารสำคัญในรัชกาลที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาคือ 
พระราชปุจฉาที่ทรงมีไปถึงพระสงฆ์ผู้ทรงภูมิธรรมเพื่อทรงไต่ถามข้อสงสัย ซึ่งในรัชกาลสมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราช ปรากฏชื่อพระพรหมมุนี วัดปากนํ้าประสบ และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็น 
ผู้ถวายวิสัชนาพระราชปุจฉาอยู่เสมอๆ ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้ยังปรากฏเป็นหลักฐานต่อมาว่า 
พระมหากษัตริย์อยุธยาโปรดที่จะมีพระราชปุจฉาเรื่องทางโลกและทางธรรมแก่พระสงฆ์หรือพระราชา 
คณะที่ทรงนับถือ เช่นพระเพทราชาก็ยังทรงปฏิบัติสืบมา จึงแสดงให้เห็นว่านับแต่รัชกาลสมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราชลงมาแล้ว การเอาใจใส่พระสงฆ์มีเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนมาก 


©๕๓ 


ในด้านงานวรรณกรรม ปรากฏว่าวรรณคดีไทยได้รับความนิยมและเฟืองฟูเป็นอย่างยิ่ง เพราะ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นกวีด้วยพระองค์หนึ่ง พระราชนิพนธ์สำคัญคือสมุทรโฆษคำฉันท์ 
(ตอนต้น) และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครูแต่งจินดามณีขึ้นเป็นตำราเรียน 

สำหรับความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในช่วงรัชสมัยเป็นการเปิดโลกทัศน์ของสยามออกสู่ 
ตะวันตกมากขึ้น ทรงติดต่อกับประเทศในภูมิภาคตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น ชวา ญวน อินเดีย และ 
ประเทศในดินแดนตะวันตกนับแต่เปอร์เซียจนถึงประเทศในทวีปยุโรป ในช่วงต้นรัชกาลมีกลุ่มบาทหลวง 
มิชชันนารีเดินทางเช้ามาเผยแผ่ศาสนาและสืบทอดกิจการชองคริสต์ศาสนา ซึ่งพระองค์ก็ทรง 
อนุเคราะห์ที่ดินให้ปลูกสร้างอาคาร และพระราชทานเสรีภาพในการเผยแผ่ศาสนา การที่สังคมอยุธยา 
มีพ่อค้าและบาทหลวงต่างชาติเดินทางเช้ามามากเช่นนี้ ทำให้บทบาทของชาวต่างชาติมีมากขึ้น โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพระยาวิไชเยนทร์หรือคอนสแตนดิน ฟอลคอน ((ะ๐กร1เลกปก ^เาลนเ^0ก) ชาวกรีก 
ซึ่งเข้ารับราชการเป็นลำดับจนถึงตำแหน่งว่าที่สมุหนายกและกำกับดูแลพระคลัง ทั้งยังมีบทบาทในการ 
เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับประเทศฝรั่งเศสด้วย 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งคณะทูตสยามไปฝรั่งเศสหลายครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๔ 
ทรงจัดให้ออกพระพิพัฒน์ราชไมตรีเป็นราชทูต ออกขุนศรีวีสารสุนทรเป็นอุปทูต ออกขุนนครวิชัยเป็น 
ตรีทูต เดินทางโดยเรือกำปันฝรั่งเศส แต่ทว่าเคราะห์ร้ายที่เรือไปแตกที่นอกส่งเกาะมาดากัสการ์ 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๒๒๗ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระวิตกที่คณะทูตขุดแรกสูญหายไป 
จึงโปรดให้ออกขุนวิชัยวาทิตและออกขุนพิชิตไมตรีกับบาทหลวงวาเชต์ (V ล(±61:) ผู้ เป็นล่ามเดินทางไป 
ลืบข่าวคณะทูตชุดแรก เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงทราบว่าคณะราชทูตสยามชุดก่อนเรือแตกอับปาง 
ลง ก็ทรงดำริที่จะแต่งทูตมาเป็นการสนองตอบ จึงทรงส่งเมอสิเออร์ เชอวาลิเยร์ เดอ โชมอง เป็น 
เอกอัครราชทูต พร้อมคณะเดินทางเข้ามาถึงปากนี้าเจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๘ 

การต้อนรับคณะทูตและพระราชสาส์นจากฝรั่งเศสเป็นไปด้วยความยิ่งใหญ่อลังการและสม 
พระเกียรติยศพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทำให้การต้อนรับคณะทูตจากฝรั่งเศสซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
ชองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงดูแลพวกตนเป็นอย่างดี ครั้นเมื่อคณะทูตฝรั่งเศสจะเดินทางกลับ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงจัดแต่งคณะทูตขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบด้วยออกพระวิสุทธสุนทร (ปาน) 
เป็นราชทูต ออกหลวงกัลยาราชไมตรีเป็นอุปทูต ออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูต เดินทางไปเจริญ 
พระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทั้งหมดออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๒๒๘ ไปถึงเมืองแบรสต์ (8โ6ร1:) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๒๒๙ เมื่อได้เข้าเฝืาทูลเกล้าฯ ถวาย 
พระราชสาส์นแล้ว ก็ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆในประเทศฝรั่งเศส นับได้ว่าการเจริญพระราชไมตรีครั้งนี้ 
เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่และได้รับการกล่าวขานมากที่สุด 

ในปลายรัชกาล สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระประชวร พระเพทราชาและออกหลวง 
สรคักดิ้พระโอรสบุญธรรมร่วมกับขุนนางอีกจำนวนหนึ่งยึดอำนาจ ด้วยเกรงว่าอำนาจของชาวต่างชาติ 


0 )^.(* 


จะมีมากเกินไปและเป็นอันตรายต่อราชอาณาจักร เจ้าพระยาวิไชเยนทร์จึงถูกสำเร็จโทษประหารชีวิต 
พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จกรมพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) ระบุไว้ดังนี้ 

คุภมัสดุศักราช ๑๐๕๐ ปีมะโรงสำเรทศก สมเด็จพระนารายณ์เป็นเจ้าเสด็จขึ้นไป 
เมืองลพบุรีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งทรงประชวรหนักลง วันหนึ่งหม่อมปีย์เสด็จออกมาสรง 
พระพักตร์อยู่ ณ ศาลา พญาสุรศักดึ่เข้าไปจะจับ หม่อมปีย์วิ่งเข้าไปในที่บรรทมร้องว่า 
ทูลกระหม่อมแก้วช่วยเกล้ากระหม่อมดิฉันด้วย สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวตรัสว่า ไอ้พ่อลูกนี้ 
คิดทรยศจะเอาสมบัติแล้ว มีพระราชโองการสั่งให้ประจุพระแสงปีนข้างที่ แล้วให้หา 
พญาเพทราชา พญาสุรศักดึ๋ก็เข้าไปยืนอยู่ที่พระทวารทั้งสองคน สมเด็จพระนารายณ์เป็น 
เจ้าเสด็จบรรทมอยู่ ยื่นพระหัตถ์คลำเอาพระแสงปืนเผยอพระองค์จะลุกขึ้นก็ลุกขึ้นมิได้ 
กลับบรรทมหลับพระเนตร 


จากนั้นกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ก็ถูกสำเร็จโทษ ดังที่พระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ 
บรรยายไว้ว่า “พญาวิไชเยนทร์เดินไปประมาณเส้นหนึ่ง รักษาองค์เอาตะบองตีท้องหักส้มลง แล้ว 
พญาสุรศักดี้เข้าไปจับหม่อมปีย์ได้ เอาไปล้างเสียทั้งพญาวิไชเยนทร์” ส่วนสมเด็จพระนารายณ์ 
มหาราชนั้นได้เสด็จสวรรคตในอีก ๑ เดือนต่อมา คือในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ ณ พระที่นั่ง 
สุทธาสวรรคในบริเวณพระราชวังเมืองลพบุรี 

การที่ในรัชกาลของพระองศ์มีการติดต่อกับต่างชาติมากเช่นนี้เอง ทำให้มีเอกสารหลักฐานที่ 
เรียบเรียงโดยชาวต่างชาติจำนวนมากที่อธิบายเรื่องราวสภาพสังคมและการเมืองของสยามไว้ ทั้งได้ 
พรรณนาพระรูปลักษณะชองสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้ด้วย ดังที่นิโคลาส์ แชร์แวส ชาวฝรั่งเศสที่ 
เดินทางเข้ามาในอยุธยาเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐-พ.ศ. ๒๒๓๑ บรรยายไว้ว่า 

พระองค์ทรงมีพระรูปพรรณสันทัด พระอังสาค่อนข้างยกสูง ใบพระพักตร์ยาว 
พระฉรีวรรณคลํ้า ดวงพระเนตรแจ่มใสและเต็มไปด้วยประกาย แสดงว่าทรงมีพระปรีชา 
ญาณมาก และในพระวรกายเป็นส่วนรวมมีลักษณะท่าทีที่แสดงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่และ 
สง่างามมาก กอปรด้วยพระอัธยาศัยอันอ่อนโยนและเมตตาอารี ยากนักที่ผู้ใดได้ประสบ 
พระองค์แล้ว จะเว้นความรู้สึกเคารพนับถืออย่างยิ่งและความรักอย่างสูงเลียได้ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระราชธิดา ๑ พระองศ์ คือ เจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพ และมี 
พระอนุชาคือเจ้าฟ้าอภัยทศและเจ้าฟ้าน้อย ซึ่งประทับที่อยุธยาและก็ถูกจับสำเร็จโทษที่เมืองลพบุรีใน 
พ.ศ. ๒๒๓๑ ด้วย 


©๕๕ 


สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญามหาราช เนื่องจากทรง 
ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นอเนกประการ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 
ดำรงราชานุภาพทรงอธิบายไว้!นหนังสือไทยรบพม่าว่า 

ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ถึงไม่มีการศึกสงครามใหญ่หลวงเหมือนอย่างครั้ง 
แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรก็ดี เหตุสำคัญซึ่งอาจจะมีผลร้ายแรงแก่บ้านเมืองเกิดขึ้นทลาย 
ครั้งทลายคราว ถ้าทากสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงพระปรีชาสามารถ ให้รัฐฏาภิบาย 
นโยบายเหมือนอย่างสมเด็จพระนารายณ์แล้ว จะปกครองบ้านเมืองไว้ได้โดยยาก ด้วยเหตุนี้ 
ทั้งไทยและชาวต่างประเทศแต่ก่อนมา จึงยกย่องสมเด็จพระนารายณ์ว่าเป็นมหาราช 
พระองศ์หนึ่ง 

ดังนั้นจึงนับได้ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองศ์สำคัญยิ่งพระองศ์ 
ทนื่งชองประวัติศาสตร์อยุธยา 


ปรีดี พิศภูมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) เล่ม ๒. กรุงเทพฯ ะ องศ์การอ้าคุรุสภา, ๒๕๔๑. 

— . พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ ะ คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์จัฒนธรรมและโบราณคดี สำนักนายกรัฐมนตรี. ประชุมจดหมายเหตุ 
สมัยอยุธยา ภาค ๑. พระนคร: โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๐. 

เดอ แบส. บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวลับชีวิตและมรณกรรมของก๊องสตังซ์ ฟอลคอน. สันต์ 
ท. โกมลบุตร, แปล. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, ๒๕๕๐. 

นิโกลาส์ แชร์แวส. ประวิตศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม. สันต์ ท. โกมลบุตร, แปล. กรุงเทพฯ: 
ศรีปัญญา, ๒๕๕๐. 

บุปผา ทิพย์สภาพกุล. ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช. ลพบุรี: วิทยาลัยครูเทพสตรี, 
๒๕๓๕. 


©๕๖ 





พระพุทธรูปปางปลงกรรมฐาน 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเพทราชา 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



สมเด็จพระเพทราชา 


สมเด็จพระเพทราชา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา ทรง 
ครองราชย์เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ หลังสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคต อย่างไร 
ก็ตามได้ทรงยึดอำนาจทางการเมืองไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมขณะเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ 
มหาราชยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ ด้วยการเข้ายึดพระราชวังที่เมืองลพบุรีซึ่งในขณะนั้นเป็นที่ประทับของ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระเพทราชาทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ด้วย 
เหตุที่ทรงเป็นชาวบ้านพลูหลวงในสุพรรณบุรีตามที่ระบุไว้ในพระราชพงศาวดาร 

ก่อนขึ้นครองราชย์ สมเด็จพระเพทราชาทรงดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระคชบาล ควบคุมกอง 
ข้างหลวง มีกำลังพลในสังกัดจำนวนหลายพัน นอกจากนั้นยังทรงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระราชวงศ์ 
ในฐานะที่พระมารดาเป็นพระนม และพระขนิษฐาเป็นพระสนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

การที่สมเด็จพระเพทราชาประสบความสำเร็จในการเข้ายึดพระราชวังที่ลพบุรีก็ด้วยอาศัยกำลัง 
พลที่มี โดยได้หลวงสรศักดิ้ผู้เป็นบุตรชายเป็นกำลังสำคัญ และการสนับสนุนจากขุนนางสยามหลายราย 
กลุ่มพระสงฆ์โดยเฉพาะในเมืองลพบุรี ด้วยสาเหตุที่ไม่พอใจในอำนาจอิทธิพลของเจ้าพระยา 
วิไชเยนทร์ (คอนสแตนดิน ฟอลคอน) และกลุ่มบาทหลวงชาวฝรั่งเศส รวมทั้งกองทหารของ 
พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ที่ได้เข้ามาประจำการ ณ ป้อมที่เมืองบางกอก 

เมื่อสมเด็จพระเพทราชากับหลวงสรคักดิ้ยึดอำนาจได้สำเร็จแล้ว ก็ได้สำเร็จโทษเจ้าฟ้า 
พระอนุชาทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระปีย์ซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมของ 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และจัดการประหารชีวิตเจ้าพระยาวิไชเยนทร์ ชาวฝรั่งเศสในเมืองไทย 
ส่วนใหญ่ลูกจับขังหมด ส่วนที่เป็นทหารประจำการอยู่ที่บางกอกก็ลูกกองทัพของพระเพทราชาล้อมอยู่ 
จนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๒๓๑ จึงทำสัญญากับฝ่ายสยามเพื่อได้ออกไปนอกประเทศ 

แม้ว่าสมเด็จพระเพทราชาหรือที่ขนานพระนามว่า “พระมหาบุรุษ” จะเป็นผู้ที่ฃับไล่ชาว 
ฝรั่งเศสออกไปจากเมืองไทยได้สำเร็จในช่วงที่การเมืองกำลังล่อแหลม แต่การสถาปนาราชวงศ์ใหม่ใน 
กรุงศรีอยุธยาก็เป็นสาเหตุให้เกิดการกบฏในรัชกาลของพระองศ์หลายครั้ง เช่น กบฏธรรมเถียร โดยมี 
พระสงฆ์ผู้อ้างตนเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนำสมัครพรรคพวกจากบริเวณ 
นครนายกเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยา แต่ก็ลูกปราบปรามไปได้ นอกจากนี้ยังเกิดกบฏขึ้นที่นครราชสีมา 
๒ ครั้ง ครั้งแรกนำโดยพระยายมราช (สังข์) และครั้งที่ ๒ โดย “ผู้วิเศษ” ชื่อบุญกว้าง ส่วน “กบฏ” 
ทางใต้นั้น หลักฐานตะวันตกระบุว่าเป็นการแข็งเมืองของหัวเมืองประเทศราชปัตตานี ในขณะที่ 
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่า พระยายมราช (สังข์) ย้ายการต่อสู้กับราชสำนักจากเมือง 


0 ( 5(00 


นครราชสีมาไปสู่นครศรีธรรมราช อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเพทราชาและขุนหลวงสรศักดิ้ ซึ่งดำรง 
ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรืออุปราช ก็สามารถปราบกบฏเหล่านี้ได้สำเร็จในที่สุด 

รัชกาลสมเด็จพระเพทราชาเคยถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นการ “โดดเดี่ยวตนเอง” ของ 
ราชอาณาจักรสยาม ภายหลังยุคที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมา 
ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาจนถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่หากพิจารณาจาก 
หลักฐานชั้นต้นแล้ว จะเห็นว่าในสมัยสมเด็จพระเพทราชา สยามมิได้ปิดประเทศแต่ประการใด แม้ว่า 
สมเด็จพระเพทราชาจะทรงระวังและเลือกที่จะไม่ติดต่อกับฝรั่งเศสและอังกฤษในระดับที่เป็นทางการ 
อีกต่อไป แต่พระองค์ก็ทรงตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่า รายได้ของรัฐนั้นส่วนหนึ่งมาจากการค้าขายกับ 
ต่างชาติ การส่งออกดีบุก หนังสัตว์ หนังปลากระเบนไม้ฝาง และสินค้าของป่าอื่นๆ ในแต่ละปีนำ 
รายได้มหาศาลมาสู่ท้องพระคลัง ในทางกลับกัน การนำเข้าเงิน ทองแดง ผ้าฝ็ายอินเดีย ผ้าไหม 
แพรจีน และสินค้าหายากหรือฟุมเพืเอยอีกหลายรายการก็ทำให้ตลาดในสยามคึกคักอยู่เป็นประจำ 
และทำให้ราชสำนักได้บริโภคหรือซื้อสิ่งของเหล่านี้ตามที่ต้องการ สมเด็จพระเพทราชาจึงมิได้ทรง 
ละเลยการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศแต่ประการใด ในปีแรกที่ได้ขึ้นครองราชย์ก็ได้ทรงลงพระนาม 
ในสนธิสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท V.(ว.(ะ. ของฮอลันดา ทั้ง นี้ อาจเป็นเพราะทรงเห็นว่า หากสยามมี 
สัญญาที่แนบแน่นกับฮอลันดา อาจทำให้ฝรั่งเศสไม่กล้ายกทัพเข้ามาโจมตี อย่างไรก็ตามการค้า 
ระหว่างราชสำนักสยามกับฮอลันดาในสมัยนี้มิได้เพื่เองฟูเหมือนดังรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง 
มีความขัดแย้งกันบ้าง เช่น ในเรื่องการตีราคาผ้าที่บริษัท V.(ว. (ะ. นำเข้ามาขายให้ราชสำนัก สรุปได้ว่า 
ทั้งทางไทยและทางฮอลันดาต่างก็ผิดหวังซึ่งกันและกันในแง่การค้าขาย 

พ่อค้าอังกฤษเอกชน ((ะ๐นก ,*17 ษลป6โร) ก็ยังคงเข้ามาค้าขายในเมืองไทย แม้ว่าบริษัทอินเดีย 
ตะวันออกของอังกฤษจะเลิกสนใจเมืองไทยแล้ว ส่วนนักการทูตและพ่อค้าฝรั่งเศสนั้นหมดบทบาทลงไป 
อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเพทราชาทรงสั่งปล่อยตัวบาทหลวงฝรั่งเศสคณะมิสซังต่างประเทศกรุงปารีส 
(/Vใเ551๐ก5 ต์โลก56โ65 0เ6 ? ลกํร) ออกจากคุก พร้อมกับทรงอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
และสอนหนังสือตามปกติ 

ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา การค้าของไทยกับจีนและญี่ปุ่นก็ยังคงมีอยู่ การค้าเอกชนของ 
จีนกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่งเรืองขึ้น ภายหลังจากที่ราชวงศ์ชิงยกเลิกกฎห้ามมิให้ชาวจีน 
เดินเรือออกนอกประเทศ พ่อค้าจากฟูเจี้ยนและกวางตุ้งจึงหลั่งไหลเข้ามาทำการค้าในทะเลแถบนี้ 
ทำให้มีชาวจีนอพยพเข้ามาในราชอาณาจักรสยามมากขึ้น และอิทธิพลของขุนนางเชื้อสายจีนใน 
ราชสำนักสยามก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่วนทางด้านญี่ปุ่นนั้น แม้ว่าจะมีกฎระเบียบเคร่งครัดห้ามมิให้ 
เรือต่างชาติเข้าไปค้าขายได้ ยกเว้นเรือจีนกับเรือฮอลันดา สมเด็จพระเพทราชาทรงส่งเรือสำเภาหลวง 
ไปค้าขายที่เมืองท่านางาซากิหลายลำได้เพราะด้นหนและลูกเรือที่เป็นคนจีนเกือบทั้งสิ้น เรือสำเภา 
จากอยุธยาจึงสามารถเข้าไปค้าขายได้ เพราะทางการญี่ปุ่นยอมอนุโลมว่าเรือจากสยามนั้นถือว่าเป็น 


๑๕๙ 


“เรือจีน” ประเภทหนึ่ง 

สมเด็จพระเพทราชากับพระมหาอุปราชทรงแต่งเรือส่งไปค้าขายในอินเดียเช่นกัน แต่ในช่วงนี้ 
การสงครามและปัญหาการค้าของอินเดียเองทำให้การค้าระหว่างสยามกับอินเดียลดน้อยลง 

ความสัมพันธ์กับรัฐเพื่อนบ้านไม่ค่อยมีปัญหา เมื่อพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) 
แห่งราชอาณาจักรล้านช้าง ทรงขอกองทัพไทยไปช่วยรบกับเมืองหลวงพระบาง สมเด็จพระเพทราชามี 
พระบรมราชโองการให้พระยานครราชสีมาเป็นแม่ทัพนำกองกำลังของสยามไปช่วยเวียงจันทน์ เมื่อ 
หลวงพระบางรู้ว่ามีกองทัพไทยมาถึงเวียงจันทน์แล้วก็ยอม “ประโนมน้อม” ต่อกรุงเวียงจันทน์ 
พระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตจึงล่งพระราชบุตรีมาถวายถึงกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสมเด็จพระเพทราชาก็ได้ 
พระราชทานต่อให้แก่พระมหาอุปราชตามที่ทรงขอ 

สมเด็จพระเพทราชาเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๒๔๖ ถึงแม้จะมีพระราชโอรสจากกรมหลวง 
โยธาเทพพระราชธิดาสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่ผู้ที่ได้สืบราชสมบัติต่อไป ได้แก่ พระมหาอุปราช 
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (ขุนหลวงสรคักดิ้) ทรงพระนามว่าสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ หรือ 
พระเจ้าเสือ 


ธีรวัต ณ ป้อมเฬชร 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประว้ลิศาสตร์, 
๒๕๔๘. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบบพ้นจนทนุมาศ (เจิม) ก็บพระจิกรพรรดิพงศ์ (จาด). กรุงเทพฯ: คล , งวิทยา, 
๒๕๐๗. 

ธ น!'!'ณ 2 ไ๐!1, ว \ นไ๖๐น^ & ซ ๖!ณVนไ น& ธ ๐!น๖©]ณ. 1116 ธน2๖รบ ธน 0*017 111 ร1น!11, 1612-1685, V01. 2. ธ ๐นอ๐นะ ธ ๖© 
ธ!1ไ!รบ ธ!๖ ณ!7, 2007. 

ธ[นไ©บ!นร๐น, ธ. 1 1688 ธ.© V01น!;!๐!! ณ 81 น!!! (^[©ณอฆํ-© ๐1 ธนไ]!©! (อนนอ© อ© ธ©2©). 11๐112 ธ๐!! ธึะ ธน!V©!'รอ7 ๐1 
11๐112 ธ0น2, 1968. 

1ร๖ น, รค้๐น©๐. XII© รนนบ Xณอ© 1!0น1 รอนไ!!©นรไ ^ร!น. Xณนร!นไ!๐นร ก-อณ ไ!!© X6ร©น ธนร©ไรน-2นบ!, 1674-1723. 

ร! น2น!)01*6ะ 1รธ^ร, 1998. 

1 น©อุ [-ธธ^๏น น!© , บ, 1^1๐11๐1. ธไน อ© ๖! รไ ๐!'! (ไน© ©ไ 01111ไ] [น© อน 1^1© อ© ร๒!0น อ© ธน ธ ๐ น ๖©!:© “ซน ธ ๐}ณ น! น© อ© 
81น น!”. ธน!'! ระ ธอ!ไ!0 นร ธ©©]!©!'©๖© ร รน!' 1©ร ©^อ! รน ไ!๐ นร, 1987. 


©๖๐ 



พระพุทธรูปปางสรงใ!าฝน 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 








สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ 
(พระเจ้าเสือ) 


สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (ราษฎรนิยมเรียกว่า พระเจ้าเสือ) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ ๒๙ แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นพระองค์ที่ ๒ แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ครองราชย์ระหว่าง 
ปี พ.ศ. ๒๒๔๖-พ.ศ. ๒๒๔๑ พงศาวดารว่าเสด็จพระราชสมภพจุลศักราช ๑๐๒๔/พ.ศ. ๒๒๐๔ และ 
ครองราชย์เมื่อพระชนมายุได้ ๔๑ พรรษา คือเมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๖ ครองราชย์อยู่ ๖ ปีเศษ สวรรคต 
พ.ศ. ๒๒๔๒ 

พระราชประวัติของพระองค์นั้นปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า 
เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประสูติแต่ราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่ เมื่อคราวที่ 
เสด็จยกทัพไปรบด้วยหัวเมืองในจุลศักราช ๑๐๒๓ แต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทาน 
ราชธิดาองค์นี้ให้แก่สมเด็จพระเพทราชาไว้ ต่อมาในจุลศักราช ๑๐๒๔ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ได้เสด็จไปนมัสการพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห้ที่เมืองพิษณุโลก พระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่ 
ได้โดยเสด็จด้วย และมีพระประสูติกาลพระโอรสที่ตำบลบ้านโพธิ้ประทับช้าง แขวงเมืองพิจิตรใน 
เดือนอ้ายปีขาลนั้น 

เมื่อพระราชโอรสมีพระชันษามากขึ้น สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดปรานและใช้สอย 
ในกิจราชการอยู่เป็นนิจ ทั้งได้ให้ไปฟิกหัดการช้างกับพระเพทราชาซึ่งกำกับกรมคชบาลจนได้รับ 
พระราชทานบรรดาศักดี้ที่หลวงสรศักส์ กระทั่งปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลวง 
สรศักดิ้และกลุ่มขุนนางได้ร่วมคิดปฏิวัติเพื่อมอบอำนาจให้สมเด็จพระเพทราชา หลังจากที่สมเด็จพระ 
เพทราชาขึ้นครองราชย์แล้ว หลวงสรศักดิใด้รับพระราชทานตำแหน่งที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
ทำราชการสืบมา ครั้นสมเด็จพระเพทราชาสวรรคต กรมพระราชวังบวรขึ้นครองราชย์สืบมาขณะที่ 
พระชนมายุได้ ๓๖ พรรษา 

ในช่วงระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ ได้ทรงทำนุบำรุงพระราชวงศ์และ 
การพระพุทธศาสนาเป็นอันมาก ทรงสถาปนาพระราชมารดาเลี้ยงซึ่งเป็นพระอัครมเหสีกลางของ 
สมเด็จพระเพทราชาขึ้นเป็นกรมพระเทพามาตย์ และทรงสถาปนาวัดโพธี้ประทับช้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ 
นิวาสสถานที่ประสูติ ทั้งได้ทรงซ่อมแปลงพระมณฑปพระมงคลบพิตรให้เป็นพระวิหารใหญ่ และทรง 
ปฏิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาทเมืองสระบุรีให้เป็นมณฑปทรง ๔ ยอดด้วย ส่วนการทำนุบำรุงบ้าน 
เมืองนั้น โปรดให้ขุดคลองโคกขามให้ตรง เพื่อให้การเดินทางสะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนแต่ก่อน 


©๖๒ 


ในรัชกาลของพระองค์นี๋โปรดการเสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆ เช่น สมุทรสาคร อ่างทอง เพชรบุรี 
สระบุรี เป็นต้น จึงปรากฏตำนานสำคัญเรื่องพันท้ายนรสิงห์และเรื่องเสด็จออกไปชกมวยกับชาวบ้านที่ 
แขวงเมืองวิเศษไชยชาญ 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ มีพระราชโอรส ๒ พระองค์ คือเจ้าฟ้าเพชรและเจ้าฟ้าพร เมื่อขึ้น 
ครองราชย์แล้วโปรดให้สถาปนาเจ้าฟ้าเพชรขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ส่วนเจ้าฟ้าพรโปรด 
ให้เรียกว่าพระบัณฑูรน้อย ทั้งสองพระองค์ได้ช่วยราชการในแผ่นดินมาโดยลำดับ ในจุลศักราช ๑๐๖๔ 
(พ.ศ. ๒๒๔๕) ปีมะเมีย จัตวาศก พระเจ้าแผ่นดินจะเสด็จล้อมช้างเถื่อนแถบเมืองนครสวรรค์ ระหว่าง 
ทางโปรดให้ตั้งค่ายหลวงที่ตำบลบ้านหูกวาง ในบริเวณนั้นมีบึงนํ้าชนาดใหญ่ มีพระบรมราชโองการ 
ให้กรมพระราชวังบวรและพระบัณฑูรน้อยปรับถมบึงนั้าให้ราบเป็นทางเสด็จ เพื่อจะได้ไม่ต้องอ้อม 
ไปไกล ทั้งสองพระองค์เกณฑ์ไพร่พลถมคูเสร็จภายในวันหนึ่ง แต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปบนคูนั้น 
ช้างพระที่นั่งเหยียบหล่มถลำลงไปหน่อยหนึ่ง สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ พิโรธมากคิดว่าพระราชโอรส 
ทั้ง ๒ คิดการกบฏ โปรดให้จับลงอาญาทั้ง ๒ พระองค์จนกว่าจะเสด็จคืนพระนคร พระราชโอรสทั้ง ๒ 
พระองค์ให้ข้าหลวงรีบไปเฝ็ากรมพระเทพามาตย์ ให้ขึ้นมาทูลชอพระราชทานอภัยโทษ 

ในรัชกาลของพระองค์ปรากฏหลักฐานต่างประเทศเช่นหลักฐานฝรั่งเศสว่ามีความพยายามใน 
การรื้อฟินพระราชไมตรีให้ดีคงเดิมอีก ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงอำนวยความสะดวกให้พ่อค้าวาณิช 
ต่างชาติ เช่น อังกฤษ ฮอลันดา เข้ามาตั้งห้างร้านสินค้าในอยุธยามากขึ้นด้วย 

ในปลายรัชกาลนั้น หลังจากเสด็จกลับจากทรงสักการะรอยพระพุทธบาทเมืองสระบุรีแล้ว 
ก็ทรงพระประชวร ทรงเวนราชสมบัติให้กรมพระราชวังบวรสถานมงคล จากนั้นก็เสด็จสวรรคต ณ 
พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๒๔๒ มีพระชนมายุรวม ๔๖ พรรษา 


ปรีดี พิศภูมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ชุมนุมพระนิพนธ์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, ๒๕๔๓. 


©๖๓ 




พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 




สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ 
(พระเจ้าท้ายสระ) 


สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓๐ 
แห่งกรุงศรีอยุธยา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๕๒-พ.ศ. ๒๒๗๕ 

ก่อนขึ้นเสวยราชสมบัติ เจ้าฟ้าเพชรหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้รับราชการอยู่ก่อน 
แล้ว เมื่อเสวยราชย์ได้เสด็จไปประทับ ณ พระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์'ซึ่งตั้งอยู่กลางสระนํ้าทางทิศ 
ตะวันตกของบริเวณพระราชวังหลวง อันเป็นเหตุให้คนทั่วไปขนานพระนามว่าพระเจ้าท้ายสระ หลัง 
จากนั้นก็ทรงสถาปนาพระบัณฑูรน้อย เจ้าฟ้าพรพระอนุชาธิราชขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์มณฑปพระพุทธบาทและจัดงานสมโภชใหญ่ 
จากนั้นทรงบูรณะวัดมเหยงคณ์นอกพระนคร พร้อมกับที่พระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรสถาน 
มงคลทรงบูรณะวัดกุฎีดาวขึ้น ใน พ.ศ. ๒๒๕๓ นักเสด็จเจ้าเมืองเขมรเกิดวิวาทกับนักแก้วฟ้าสะจอง 
ฝ่ายนักแก้วฟ้าสะจองไปขอความช่วยเหลือจากทัพญวนให้มาดีเขมร ทำให้นักเสด็จต้องหลบหนีเข้ามา 
พึ่งพระบรมโพธิสมภาร สมเด็จพระสรรเพชญ่ที่ ๙ โปรดให้ตั้งบ้านเรือนแถบวัดค้างคาวในกำแพง 
พระนครตอนใต้ ต่อมาสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ โปรดให้ยกทัพไทยไปช่วยรบเขมรเพื่อดีเมืองคืน 
กองทัพเรือและกองทัพบกสามารถล้อมเมืองเขมรได้ จนในที่สุดนักแก้วฟ้าสะจองยอมอ่อนน้อมเป็น 
เมืองขึ้นของอยุธยาต่อไป ใน พ.ศ. ๒๒๖๘ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยกรมพระราชวังบวรไปยัง 
วัดป่าโมก เนื่องจากเจ้าอธิการวัดนั้นกราบบังคมทูลเรื่องนํ้าเซาะตลิ่งหน้าวัด และเกรงว่าพระนอนจะ 
ทรุดลงนํ้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชะลอพระพุทธไสยาสน์องค์นั้นเช้ามาและสร้างพระวิหาร 
ครอบไว้ 

ในด้านการปกครองนั้น สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระราช- 
กำหนดฉบับหนึ่งในจุลศักราช ๑๐๘๙ ชื่อพระราชกำหนดวิธีปกครองหัวเมือง ว่าด้วยหน้าที่ของ 
ผู้ปกครองหัวเมืองในเรื่องต่างๆ เช่น การพิจารณาความ การดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตลอดจนการ 
ปฏิบัติตนและสิ่งที่พึงกระทำเพื่อให้ราษฎรอยู่อย่างผาสุก ทั้งได้ทรงขุดคลองมหาไชยที่ขุดค้างอยู่แต่ครั้ง 
แผ่นดินก่อนให้แล้วเสร็จ และโปรดให้ขุดคลองเกร็ดน้อยลัดคุ้งบางบัวทองให้ตรงเพื่อให้ราษฎรเดินทาง 
สะดวกยิ่งขึ้น 

การพึนฟูไมตรีกับฝรั่งเศสและการค้าขายยังไม่ประสบความสำเร็จ เพราะทางฝรั่งเศสยังต้องการ 
เมืองห่ามะริดอยู่ต่อไป กับต้องการสิทธี้ในการเผยแผ่คริสต์ศาสนาจนเกินไป ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น 


๑๖๕ 


ตลอดรัชกาล ส่วนกับประเทศสเปนนั้นพระองค์ได้เสด็จออกรับราชทูตของพระเจ้าฟิลิปป็ใน พ.ศ. 
๒๒๖๑ 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ มีพระราชโอรสธิดา ๕ พระองค์ คือ เจ้าฟ้านเรนทร เจ้าฟ้าหญิง 
เทพ เจ้าฟ้าหญิงปทุม เจ้าฟ้าอภัย และเจ้าฟ้าปรเมศ เมื่อทรงพระประชวรหนักในตอนปลายรัชกาล 
ได้พระราชทานราชสมบัติให้แก่เจ้าฟ้าอภัย เพราะเจ้าฟ้านเรนทรทรงผนวชเป็นภิกขุภาวะ แต่กรม 
พระราชวังบวรสถานมงคลไม่ยอม เห็นว่าจะต้องให้ราชสมบัติแก่เจ้าฟ้านเรนทร ในที่สุดทำให้เกิดศึก 
แย่งราชบัลลังก์ระหว่างเจ้าฟ้าอภัยและกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระอนุชาธิราช 

สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ เสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ ทรงครองราชย์ได้ ๒๔ ปี 

ปรีดี พิศฏ มิ วิถี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, ๒๕๑๖. 


©๖๖ 



พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระพุทธบาท 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 












สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ ๓๑ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระนามเดิมคือเจ้าฟ้าพร เป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒ ในสมเด็จพระ 
สรรเพชญ์ที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) กับพระอัครมเหสี พระเชษฐาคือเจ้าฟ้าเพชรซึ่งต่อมาเป็นสมเด็จพระ 
สรรเพชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) เจ้าฟ้าพรประสูติเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๔ ใน พ.ศ. ๒๒๔๖ เมื่อ 
สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียก 
เจ้าฟ้าพรว่า พระบัณฑูรน้อย ในรัชกาลต่อมา สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระองค์นี้ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) 

สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิสังขรณ์และบูรณะ 
ศาสนสถานในกรุงศรีอยุธยา ทรงเป็นแม่กองกำกับการปฏิสังขรณ์วัดกุฎีดาวโดยเสด็จไปทอดพระเนตร 
หนึ่งหรือสองเดือนครั้งหนึ่ง เป็นเวลา ๓ ปีเศษการปฏิสังขรณ์จึงแล้วเสร็จ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๒๖๘ 
เจ้าอธิการวัดป่าโมกแจ้งแก่พระยาราชสงครามว่า พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกนั้นนํ้ากัดเซาะตลิ่งพังเช้า 
มาถึงพระวิหารแล้ว อีกไม่นานพระพุทธไสยาสน์อาจจะพังลงนั้าเสีย พระยาราชสงครามจึงกราบ 
บังคมทูลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ (พระเจ้าท้ายสระ) พระองค์ทรงปรึกษาเหล่าเสนาบดีว่าควรจะรื้อ 
พระพุทธไสยาสน์ไปก่อใหม่ หรือควรจะชะลอไปไว้ที่ใหม่ พระยาราชสงครามได้ไปตรวจดูแล้วเห็นว่า 
อาจชะลอลากไปได้จึงกราบบังคมทูล แต่กรมพระราชวังบวรไม่ทรงเห็นด้วย ตรัสว่าพระพุทธไสยาสน์นั้น 
องค์ใหญ่โตนัก หากชะลอลากไปอาจจะหักพัง เป็นที่เสื่อมเสียพระเกียรติยศได้ เห็นควรรื้อไปก่อใหม่ 
ให้งามยิ่งกว่าเก่า พระยาราชสงครามจึงทูลอาสาว่าจะดำเนินการชะลอลากให้สำเร็จโดยชอถวายชีวิต 
เป็นเดิมพัน พระราชาคณะทั้งปวงก็เห็นชอบด้วย สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ จึงโปรดให้พระยา 
ราชสงครามดำเนินการจนสำเร็จ โดยพระองค์และกรมพระราชวังบวรเสด็จไปทอดพระเนตรอยู่เนือง ๆ 
กรมพระราชวังบวรได้ทรงพระราชนิพนธ์บันทึกการชะลอพระพุทธไสยาสน์ครั้งนั้นไว้เป็นโคลงลี่สุภาพ 
จำนวน ๖๙ บท เรียกกันต่อมาว่าโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก 

สมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวร เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของสมเด็จพระสรรเพชญ์ 
ที่ ๙ ครั้งหนึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จประพาสป่าหัวเมืองนครนายก คืนหนึ่งชณะทรงช้างไล่ช้างป่าอยู่นั้น 
ช้างทรงสมเด็จพระอนุชาธิราชวิ่งไม่ทันยั้งโถมเข้าแทงท้ายช้างพระที่นั่งจนควาญท้ายตกจากหลังช้าง 
และช้างทรงก็เจ็บ สมเด็จพระอนุชาธิราชตกพระทัยกลัวพระราชอาญา รีบตามเสด็จไปเฝืาและกราบ 
บังคมทูลว่าเป็นเวลาที่เมฆบดบังดวงจันทร์พอดี จึงทรงเห็นไม่ถนัด เมื่อกระชั้นก็ทรงรั้งช้างไวิไม่ทัน 
สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ มิได้กริ้วพระราชอนุชาแต่อย่างใด ทรงพระกรุณาโปรดงดโทษให้ 


©๖๘ 


เมื่อสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ ประชวรใกล้สวรรคต ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้พระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าอภัย พระราชโอรสองค์ที่ ๒ ได้รับราชสมบัติ สมเด็จพระอนุชาธิราชไม่ทรงยินยอม จึงเกิด 
สงครามกลางเมือง สมเด็จพระอนุชาธิราชทรงเป็นฝ่ายชนะ จึงได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่ง 
ราชวงศ์บ้านพลูหลวงเป็นลำดับที่ ๔ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๗๕ 

ในแผ่นดินนี้มีเจ้าต่างเมืองมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารหลายองค์ เช่น เมื่อเจ้าเมืองหงสาวดีคิด 
กบฏต่อกรุงอังวะ เจ้าเมืองเมาะตะมะชื่อนักวารุตองเกรงว่าหงสาวดีจะยกมาตีเมืองเมาะตะมะด้วย จึง 
พาไพร่พลหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ฝ่ายเจ้ากรุงอังวะเมื่อรู้ว่ารามัญเมืองเมาะตะมะหนีกบฏมาอยู่ 
กรุงศรีอยุธยาอย่างมีความสุช ก็ส่งราชทูตเชิญราชบรรณาการมาเจริญพระราชไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา 
ด้วยความขอบพระทัย ทางฝ่ายกัมพุชประเทศ เมื่อเจ้าเมืองทั้งสองคือนักพระรามาธิบดีกับนักพระศรี 
ไชยเชษฐ์สู้รบกับพวกญวนไม่ได้ ก็ได้พาไพร่พลหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกรุงศรีอยุธยา ในตอนต้น 
รัชกาล นักพระแก้วฟ้าแห่งกัมพูชาได้ล่งช้างพังเผือกช้างหนึ่งมาถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
และยังมีหัวเมืองต่างๆ เช่น นครศรีธรรมราช ไชยา ส่งช้างพลายลักษณะพิเศษเช้ามาถวายด้วย 

ด้านการพระพุทธศาสนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศโปรดใหับูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน 
หลายแห่ง เช่น พระมหาเจดีย์และพระอารามวัดภูเขาทอง และโปรดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไป 
นมัสการพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปี ทั้งยังได้โปรดให้อาราธนาพระราชาคณะพร้อมด้วยคณะสงฆ์ 
ไปยังลังกาทวีปเพื่อเผยแผ่และฟินฟูพระพุทธศาสนาในลังกาทวีปตามคำทูลขอชองพระเจ้ากิตติคิริราชสีห์ 
ผู้ครองกรุงสิงขัณฑนครแห่งลังกาทวีป ทำให้เกิดมีพระสงฆ์ในลังกานิกายสยามวงศ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ 
เคารพศรัทธาของชาวลังกาตราบเท่าทุกวันนี้ 

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ศิลปะวรรณคดีเจริญรุ่งเรือง พระองค์ทรงเป็นกวีผู้ทรง 
พระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเรื่อง นอกจากโคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก ซึ่งเป็นบันทึก 
เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่าแล้ว ยังมีโคลงสุภาษิตอีก ๕ เรื่อง ซึ่งนักวิชาการวรรณคดี 
สันนิษฐานว่าเป็นพระราชนิพนธ์ ได้แก่ โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชสวัสดิ้ โคลงทศรถสอนพระราม 
โคลงประดิษฐ์พระร่วง และโคลงราชานุวัตร พระราชโอรสและพระราชธิดาก็ทรงพระราชนิพนธ์ 
วรรณคดีเป็นมรดกสืบทอดมา ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมชุนเสนาพิทักษ์ หรือเจ้าฟ้า 
ธรรมธิเบศร หรือเจ้าฟ้ากุ้ง ซึ่งเป็นสมเด็จกรมพระราชวังบวรในตอนต้นรัชกาล ทรงพระนิพนธ์กาพย์ 
เห่เรือ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก พระมาลัยคำหลวง และ 
นันโทปนันทสูตรคำหลวง พระราชธิดาทั้งสองคือเจ้าฟ้าหญิงกุณฑลและเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎได้ทรงฟ้ง 
นิทานปันหยีชองชวาที่นางข้าหลวงชาวมลายูเล่าถวาย เจ้าฟ้าหญิงกุณฑลทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่อง 
ดาหลัง (อิเหนาใหญ่) และเจ้าฟ้าหญิงมงกุฎทรงพระนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา (อิเหนาเล็ก) ซึ่งเป็น 
ที่มาของวรรณคดีเรื่องเอกในต้นรัตนโกสินทร์ พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราช ๒ เรื่อง คือ บทละครเรื่องดาหลังและอิเหนา 


©๖๙ 


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคตในปีขาล แรม ๕: คํ่า เดือน ๖ จ.ศ. ๑๑๒๐ (พ.ศ. 
๒๓๐๑) รวมเวลาที่อยู่ในราชสมบัติ ๒๖ ปี พระชนมายุ ๗๘ พรรษา 


กุสุมา รักษมณี 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศึลปากร. ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิฌก เล่ม ©-๓. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประว้ตศาสตร์, ๒๔๔๒. 
— . พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวชิศาสตร์, ๒๕๔๒. 


©๗๐ 





พระพุทธรูปปางเปิดโลก 
อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 










สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 


สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็น 
พระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓ (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ) ประสูติแต่กรมหลวง 
พิพิธมนตรี (พระพันวัสสาน้อยหรือพระอัครมเหสีน้อย) มีพระเชษฐาร่วมพระราชชนกชนนีคือสมเด็จ 
เจ้าฟ้าเอกทัศ (ทรงกรมเป็นกรมขุนอนุรักษ์มนตรี เสวยราชย์เป็นสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ หรือ 
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์) 

พระนามสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรมาจากพระนามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุทุมพร 
ด้วยสาเหตุตามที่บันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเชียม กรุงลอนดอนว่า 
ขณะสมเด็จพระราชชนนีทรงครรภ์นั้น สมเด็จพระราชชนกทรงพระสุบินว่ามีผู้ถวายดอกมะเดื่อ 
ซึ่งพระองค์ทรงทำนายว่า “ดอกมะเดื่อเป็นคนหายาฦในโลกนี้” เมื่อพระราชโอรสประสูติจึง 
พระราชทานนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรราชกุมาร ส่วนราษฎรเรียกว่า เจ้าฟ้าดอกเดื่อหรือดอก 
มะเดื่อ (อุทุมพรแปลว่ามะเดื่อ) เมื่อสมเด็จพระราชชนกเสด็จขึ้นเสวยราชย์ใน พ.ศ. ๒๒๗๖ ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต 

ถึง พ.ศ. ๒๓๐๐ พระเจ้าลูกเธอ กรมหมื่นเทพพิพิธทรงปรึกษาเจ้าพระยาอภัยราชาผู้ว่าที่ 
สมุหนายกและเจ้าพระยามหาเสนาพระยาพระคลัง แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานให้ 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวร 
สถานมงคล แทนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวร พระราชโอรสประสูติ 
แต่พระอัครมเหสีใหญ่ ซึ่งทรงกระทำผิดเป็นมหันตโทษ ต้องพระราชอาญาเฆี่ยนจนทิวงคตตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๒๙๘ แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตได้ทรงทำเรื่องราวกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสมเด็จพระ 
เชษฐา กรมขุนอนุรักษ์มนตรีมีอยู่ ชอพระราชทานให้เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวบรมโกศจึงมีพระราชโองการตามที่บันทึกไว่ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า 

กรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้นโฉดเขลาหาสติปัญญาและความเพียรมิได้ ถ้าจะให้ดำรง 
ฐานาศักดึ๋มหาอุปราชสำเร็จราชกิจกึ่งหนึ่งนั้น บ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติฉิบหายเสีย เห็น 
แต่กรมขุนพรพินิต กอปรด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม สมควรจะดำรงเศวตฉัตร 
ครองสมบัติรักษาแผ่นดินลีบไปเหมือนดังคำปรึกษาท้าวพระยามุขมนตรีทั้งปวง 


©๗๒ 


พร้อมกันนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็มีรับสั่งให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมขุน 
อนุรักษ์มนตรีออกผนวช ณ วัดสมุดปากจั่น แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธี 
อุปราชาภิเษก ณ พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท อัญเชิญสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตเถลิงถวัลยราชย์ที่ 
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตมิได้เสด็จประทับ ณ พระราชวังบวรฯ 
ยังคงประทับ ณ พระตำหนักสวนกระต่ายในพระราชวังหลวงดังเดิม 

ถึง พ.ศ. ๒๓๐๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงพระประชวรหนัก เสด็จออก ณ พระที่นั่ง 
ทรงปืน มีพระราชดำรัสให้หาพระราชโอรสผู้ใหญ่ซึ่งประสูติจากพระสนม คือ กรมหมื่นเทพพิพิธ 
กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี มาเฝ็าพร้อมกัน ตรัสมอบ 
พระราชสมบัติแก , กรมพระราชวังบวรฯ ให้พระเจ้าลูกเธอทั้ง ๔ กรมถวายสัตย์ยอมเป็นข้าทูลละอองธุลี 
พระบาทต่อหน้าพระที่นั่ง ฝ่ายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีซึ่งทรงผนวชอยู่ เมื่อทรงทราบเรื่อง 
สมเด็จพระราชชนกทรงพระประชวรหนัก ก็ลาผนวชเสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักสวนกระต่าย 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต เจ้าสามกรม มีกรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่น 
สุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดี ก็เร่งระดมอาวุธและผู้คนจะก่อการกบฏ กรมพระราชวังบวรฯ มี 
พระบัณฑูรให้หาท้าวพระยาข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ประขุมพร้อมกันอยู่ที่ศาลาลูกขุนเข้ามาเฝืา ณ 
พระตำหนักสวนกระต่ายเพื่อปรึกษาราชการแผ่นดิน และโปรดให้นิมนต์พระราชาคณะ ๕ รูป ให้ไป 
ว่ากล่าวโน้มน้าวเจ้าสามกรมให้สมัครสมานสามัคคีถึงสองคเง เจ้าสามกรมจึงมาเฝืากระทำสัตย์ถวาย 
เมื่อสรงพระบรมศพและอัญเชิญพระโกศขึ้นประดิษฐานบนพระที่นั่งบรรยงก์รัตนาสน์แล้ว กรม 
พระราชวังบวรฯ ทรงปรึกษาเป็นความลับกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี แล้วให้กุมตัว 
เจ้าสามกรมสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 

สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชย์ แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีสมเด็จ 
พระเชษฐาแสดงพระองค์ปรารถนาในราชสมบัติ เสด็จขึ้นอยู่แต่บนพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ สมเด็จ 
พระเจ้าอุทุมพรทรงเห็นเป็นพระเชษฐาร่วมพระอุทรจึงยอมถวายราชสมบัติ ขณะเสด็จดำรงราซ- 
อาณาจักรได้เพียง ๑๐ วัน แล้วถวายบังคมลาออกทรงพระผนวช ณ วัดเดิม จากนั้นเสด็จประทับ ณ 
วัดประดู่ 

ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ขุนนางที่เป็นพี่น้องกับพระสนมเอกประพฤติชั่ว จนขุนนาง 
ผู้ใหญ่ร่วมคิดกับกรมหมื่นเทพพิพิธซึ่งกราบถวายบังคมลาทรงผนวช ณ วัดกระโจม จะกำจัด 
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ โดยจะเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร ซึ่งตอนนี้พระราชพงศาวดารบันทึก 
พระนามว่าขุนหลวงหาวัดลาผนวชมาเสวยราชสมบัติ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรมิได้ทรงห้าม แต่กลับไป 
เฝ็าสมเด็จพระเชษฐาสิ-ราช ถวายพระพรแจ้งเรื่องผู้คิดกบฏและชอรับพระราชทานชีวิตเหล่ากบฏ 
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศจึงมีพระราชโองการให้จับพวกกบฏลงพระราชอาญาเฆี่ยนแล้วจำไว้ ส่วนกรม 
หมื่นเทพพิพิธให้สึกแล้วเนรเทศไปเกาะลังกา 


©๗๓ 


ถึง พ.ศ. ๒๓๐๓ พระเจ้าอลองพญากา?ตริย์พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ขุนนางและราษฎร 
พากันไปกราบทูลวิงวอนให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรลาพระผนวชออกมาช่วยสมเด็จพระเชษฐาธิราช 
บัญชาการป้องกันพระนคร ทรงถอดถอนข้าราชการดีที่ต้องโทษออกมาช่วยราชการ และให้จำคุก 
ขุนนางที่ประพฤติชั่ว สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงเตรียมการทั้งเรื่องไพร่พล เสบียงอาหาร ค่ายคูประตู 
หอรบ ทรงบัญชาการรบอย่างเข้มแข็ง เมื่อการรบถึงขั้นระดมยิงปืนใหญ่ใส่กัน ได้เสด็จทรงช้างต้น 
พลายแสนพลพ่ายเลียบพระนคร ทรงตรวจตราและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ระวังรักษาทุกๆหน้าที่ พม่า 
รุกประชิดพระนครตั้งแต่วันแรม ๘ คํ่า เดือน ๕ ถึงวันขึ้น ๒ คํ่า เดือน ๖ ก็ต้องเลิกทัพกลับไป เพราะ 
พระเจ้าอลองพญาลูกปืนใหญ่แตกต้องพระวรกายขณะทรงบัญชาการจุดปืนใหญ่ และสิ้นพระชนม์ที่ 
นอกด่านเมืองตาก 

หลังสงคราม สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรเสด็จขึ้นเฝ็าสมเด็จพระเชษฐาธิราชเนือง ๆ แต่คํ่าวันหนึ่ง 
กลับมีพระราชโองการให้เข้าเฝีาถึงที่ข้างใน ครั้นเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรเห็นสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
ถอดพระแสงดาบพาดพระเพลาอยู่ ก็เข้าพระทัยว่าทรงรังเกียจ จะทำร้าย มิให้อยู่ในฆราวาส สมเด็จ 
พระเจ้าอุทุมพรจึงเสด็จลงเรือพระที่นั่งไปวัดโพธิ้ทองคำหยาด ทรงพระผนวช แล้วเสด็จกลับเข้ามา 
ประทับ ณ วัดประดู่ 

พ.ศ. ๒๓๐๗ พระเจ้ามังระกษัตริย์พม่าให้เกณฑ์ทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อทัพพม่าใกล้ 
พระนคร สมเด็จพระเจ้าเอกทัศโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์พระราชาคณะที่อยู่วัดนอกเมืองให้เข้ามาอยู่วัด 
ในพระนคร สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็เสด็จเข้ามาประทับที่วัดราชประดิษฐาน ขุนนางและราษฎร 
ชวนกันไปทูลเชิญเสด็จให้ลาผนวชออกช่วยป้องกันพระนคร ก็ไม่ทรงลาผนวช แม้เมื่อเสด็จออก 
บิณฑบาต ชาวเมืองจะได้ชวนกันเขียนหนังสือห่อใส่บาตรทูลวิงวอนให้ลาผนวชเป็นจำนวนมากทุก ๆ วัน 
ก็ตาม 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าใน พ.ศ. ๒๓๑๐ เนเมียวสีหบดีแม่ทัพพม่าได้คุมพระภิกษุ 
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรหรือขุนหลวงหาวัดหรือขุนหลวงวัดประดู่ และพระราชวงศ์ไปพม่า เมื่อถึง 
เมืองอังวะ พระเจ้ามังระให้สึกออกเป็นคฤหัสถ์ และให้เชื้อพระวงศ์กษัตริย์เมืองไทยไปตั้งบ้านเรือน 
ที่เมืองจักไก (หรือจักกาย ปัจจุบันเรียกสะกาย) ตรงข้ามแม่นํ้ากับเมืองอังวะ สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 
สวรรคตที่อังวะเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๙ 

ปัจจุบันมีหนังสือที่รวมพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา ๓ เรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จ 
พระเจ้าอุทุมพร คือหนังสือคำให้การขุนหลวงหาวัด ต้นฉบับเดิมเป็นภาษามอญ และหนังสือคำให้การ 
ชาวกรุงเก่า ต้นฉบับเดิมเป็นภาษาพม่า เป็นเรื่องที่พระเจ้าอังวะให้ถามเชลยไทยที่จับไปเมืองพม่าครั้ง 
พ.ศ. ๒๓๑๐ เกี่ยวกับพงศาวดารและขนบธรรมเนียมไทย ซึ่งย่อมมีคำให้การของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร 
ด้วย หนังสืออีกเรื่องคือคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม ฉบับนี้เป็นเอกสารจากหอหลวงของไทย 
ว่าด้วยภูมิสัณฐานพระนครศรีอยุธยาและขนบธรรมเนียมต่างๆ และมีเรื่องพระราชพงศาวดารปลาย 


©๗๔ 


อยุธยาอีกช่วงหนึ่ง เพียงแต่มีเรื่องพระราชพิธีลงสรงเจ้าฟ้าและพิธีโสกันต์เจ้าฟ้าของสมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าอุทุมพรด้วย 

นอกจากสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจะทรงพระปรีชาสามารถ พร้อมทั้งสติปัญญา คุณธรรม และ 
พระปรีชาสามารถด้านการปกครองและการสงครามดังกล่าวแล้ว พระราชพงศาวดารยังได้กล่าวถึง 
พระราชกรณียกิจด้านบำรุงพระศาสนา คือโปรดให้สร้างวัดอุทุมพรอารามและให้ปฏิสังขรณ์หลังคา 
พระมณฑปพระพุทธบาท หุ้มทองสองชั้น สิ้นทอง ๒๔๔ ชั่ง 


วีณา โรจนรารา 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ ะ ไอเลึยสแควร์, ๒๕๓๕. 

คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย. คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๔. 

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิด. พระนคร: 
คอังวิทยา, ๒๕๑๐. 

ประขุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๒ พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากด้นฉบับของบริติชมิวเซียม กรุง 
ลอนดอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาอัย, ๒๕๓๕. 


๑๗๕ 




พระพุทธรูปปางลีลา 

อุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
สร้างในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ปัจจุบันประดิษฐานภายในหอราชกรมานุสร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 



สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
(สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์) 


สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ มีพระนามตามพระสุพรรณบัฏ 
ว่าสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓๓ หรือพระองค์สุดท้ายของ 
กรุงศรีอยุธยา เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ประสูติแต่กรมหลวงพิพิธมนตรี 
(พระพันวัสสาน้อยหรือพระอัครมเหสีน้อย) และเป็นพระเชษฐาร่วมพระราชชนกชนนีกับสมเด็จพระเจ้า 
อุทุมพร 

พระนามสมเด็จพระเจ้าเอกทัศมาจากพระนามเดิมคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเอกทัศ เมื่อ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๒๗๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
สถาปนาให้เป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรี 

หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทิวงคต 
ใน พ.ศ. ๒๒๙๘ จนถึง พ.ศ. ๒๓๐๐ กรมหมื่นเทพพิพิธพระเจ้าลูกเธอผู้ใหญ่ซึ่งกำเนิดแต่พระสนมได้ 
ปรึกษาเจ้าพระยาอภัยราชาผู้ว่าที่สมุหนายกและเจ้าพระยามหาเสนาพระยาพระคลัง กราบบังคมทูล 
พระกรุณาขอพระราชทานให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตขึ้นดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราช ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงเห็นชอบ 
แม้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิตจะทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระราชทานให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุน 
อนุรักษ์มนตรีพระเชษฐาร่วมพระอุทรเป็นกรมพระราชวังบวรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกลับมี 
พระราชโองการดังปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า “กรมขุนอนุรักษ์มนตรีนั้น 
โฉดเขลาหาสติปัญญาและความเพียร,มิได้ ถ้าจะให้ดำรงฐานาศักดี้มหาอุปราชสำเร็จราชการกึ่งหนึ่งนั้น 
บ้านเมืองก็จะเกิดภัยพิบัติฉิบหายเสีย” และมีพระราชดำรัสสั่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีว่า 
“จงไปบวชเสียอย่าให้กีดขวาง” สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีทรงกลัวพระราชอาญา จำพระทัย 
ทูลลาไปทรงผนวชแล้วเสด็จประทับ ณ วัดสมุดปากจั่น 

เมื่อสมเด็จพระราชชนกทรงพระประชวรใกล้เสด็จสวรรคต สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์มนตรีก็ 
ทรงลาผนวช เสด็จมาประทับ ณ พระตำหนักสวนกระต่าย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จ 
สวรรคตแล้ว ได้ทรงให้คำปรึกษาสมเด็จพระอนุชาธิราชซึ่งทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถาน 
มงคลให้จับตัวเจ้าสามกรม คือ กรมหมื่นจิตรสุนทร กรมหมื่นสุนทรเทพ และกรมหมื่นเสพภักดีซึ่งเป็น 
กบฏ และให้สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ 


๑๗๗ 


พระราชพงศาวดารบางฉบับ เช่น ฉบับพระราชหัตถเลขา บันทึกโดยตรงว่าเมื่อสมเด็จพระ 
อนุชาธิราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรแล้ว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอนุรักษ์ 
มนตรีทรงแสดงพระองค์ปรารถนาในราชสมบัติ เสด็จขึ้นอยู่แต่บนพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ เป็นที่มา 
แห่งการที่พระราชพงศาวดารจารึกพระนามอีกพระนามหนึ่งว่า สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ 
สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรจึงยอมถวายราชสมบัติ แล้วกราบถวายบังคมลาออกทรงพระผนวช 

พระราชพงศาวดารบางฉบับ เช่น พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเขียม 
กรุงลอนดอน และพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) บันทึกเพียงว่า เมื่อกำจัด 
เจ้าสามกรมแล้ว กรมพระราชวังบวรฯ จะถวายราชสมบัติแก , สมเด็จพระเชษฐาธิราช แต่สมเด็จเจ้าฟ้า 
กรมขุนอนุรักษ์มนตรีไม่ทรงรับ ไม่ทรงต้องการให้ผิดรับสั่งชองสมเด็จพระราชชนก แต่เรื่องเสด็จอยู่ ณ 
พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์นั้นตรงกัน และที่สุดสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระ 
เชษฐาธิราชหลังจากครองราชย์เพียง ๑๐ วัน แล้วถวายบังคมลาออกทรงพระผนวชประทับ ณ วัด 
ประดู่ พระราชพงศาวดารจึงบันทึกพระนามว่า ขุนหลวงหาวัด 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าเอกทัศเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว กรมหมื่นเทพพิพิธก็กราบถวายบังคมลาออก 
ทรงผนวชด้วย แต่ต่อมาเมื่อเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงยอมให้พระราชมนตรีบริรักษ์ (ปีน) 
จางวางมหาดเล็กและหมื่นศรีสรรักษ์พี่และน้องพระสนมเอกกระทำชั่วในพระราชวังและประมาทหมื่น 
ขุนนางผู้ใหญ่ พระภิกษุกรมหมื่นเทพพิพิธก็ได้ร่วมกับเจ้าพระยาอภัยราชา พระยายมราช พระยา 
เพชรบุรี หมื่นทิพเสนา กับนายจุ้ย นายแพงจัน เข้าเฝืาขุนหลวงหาวัด ทูลปรึกษาจะกำจัดสมเด็จ 
พระเจ้าเอกทัศ และจะทูลเชิญขุนหลวงหาวัดให้ลาผนวชกลับมาศรองราชย์ดังเดิม ขุนหลวงหาวัดมิได้ 
ปฏิเสธ แต่กลับเข้าเฝีาสมเด็จพระเชษฐาธิราช ถวายพระพรแจ้งเหตุให้ทรงทราบ แต่ชอพระราชทาน 
ชีวิตคนเหล่านั้นไว้ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศจึงมีพระราชโองการให้จับเหล่ากบฏมาเฆี่ยนและจองจำไว้ 
ส่วนกรมหมื่นเทพพิพิธนั้น ให้เนรเทศไปลังกาทวีปพร้อมเรือของสมณทูต 

ในสมัยเดียวกันนี้ ทางประเทศพม่า ราชวงศ์อลองพญาตั้งตัวเป็นใหญ่ปราบปรามหัวเมืองพม่า 
มอญไว้ในอำนาจแล้ว ใน พ.ศ. ๒๓๐๓ ก็ยกทัพเข้าดีกรุงศรีอยุธยาทางเมืองกุย ดีหัวเมืองเรื่อยมา 
จนถึงสุพรรณบุรี ขุนนางและประชาราษฎรชวนกันไปกราบทูลวิงวอนขุนหลวงหาวัด เชิญเสด็จ 
ลาผนวชมาช่วยราชการแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรทรงลาผนวชออกมาช่วยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
บัญชาการรบป้องกันพระนคร จนพม่าต้องยกทัพกลับไปเพราะลูกปืนใหญ่แตกต้องพระวรกาย 
พระเจ้าอลองพญาขณะทรงบัญชาการจุดปืนใหญ่บาดเจ็บสาหัส และสิ้นพระชนม์ระหว่างถอยทัพถึง 
นอกด่านเมืองตาก 

หลังสงคราม พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า คํ่าวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
มีพระราชโองการให้สมเด็จพระอนุชาธิราชเข้าเฝืาที่ข้างใน โดยทรงถอดพระแสงดาบพาดพระเพลา 
สมเด็จพระอนุชาธิราชก็ทรงเข้าพระทัยว่าทรงรังเกียจ จะทำร้าย มิให้อยู่ในฆราวาส จึงเสด็จออก 


©๗๘ 


ทรงพระผนวชอีกครั้ง 

พ.ศ. ๒๓๐๗ พระเจ้ามังระ กษัตริย์พม่าให้เกณฑ์ทัพใหญ่เข้าตีกรุงศรีอยุธยาทั้งจากทางเหนือ 
และทางใต้ ทัพหัวเมืองของไทยไม่อาจรับทัพพม่า มีเพียงชาวบ้านบางระจันที่สามารถรับศึกพม่าได้ 
ถึง ๗ ครั้ง แต่ก็ต้องพ่ายแพ้เพราะกรุงไม่ยอมส่งอาวุธไปช่วย ฝ่ายข้าราชการในกรุงก็แตกสามัคคีจน 
ไม่อาจรบชนะพม่าได้ 

เมื่อพม่าใกล้ถึงพระนคร สมเด็จพระเจ้าเอกทัศโปรดให้นิมนต์พระสงฆ์พระราชาคณะที่อยู่วัด 
นอกเมืองเข้ามาอยู่ในพระนคร ซึ่งขุนหลวงหาวัดหรือขุนหลวงวัดประดู่ก็เสด็จเข้ามาประทับที่วัด 
ราชประดิษฐาน ขุนนางและราษฎรพากันกราบทูลวิงวอน รวมทั้งเขียนหนังสือห่อใส่บาตรขณะทรง 
บิณฑบาตให้ลาผนวช แต่ก็ไม่ทรงลาผนวชอีก 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก พม่าเข้ากรุงได้ สมเด็จพระเจ้าเอกทัศเสด็จหนี พระราชพงศาวดารบาง 
ฉบับว่าเสด็จไปโดยลำพังพระองค์เดียว แต่บางฉบับว่าลงเรือน้อยไปกับมหาดเล็กสองคน ได้รับความ 
ทุกข์ลำบากจนเสด็จสวรรคต พระราชพงศาวดารบางฉบับว่า ชนทั้งปวงนำพระศพมาฝืงไว้ แต่ 
บางฉบับก็ว่าพวกพม่าไปพบสมเด็จพระเจ้าเอกทัศที่บ้านจิก (ข้างวัดสังฆาวาส) ทรงอดอาหารกว่า 
๑๐ วัน พอถึงค่ายโพธิ้สามด้นก็สวรรคต สุกี้พระนายกองให้เชิญพระศพฝืงไว้ที่โคกพระเมรุตรงหน้า 
วิหารพระมงคลบพิตร อันเป็นที่ทำพระเมรุท้องสนามหลวงครั้งกรุงเก่า รอเมื่อว่างราชการจะถวาย 
พระเพลิง แต่หลังจากนั้นอีกเพียง ๗ เดือน เจ้าตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กลับมา 
ตีค่ายโพธิ้สามต้นได้ และให้ขุดพระศพพระเจ้าแผ่นดินซึ่งพระนายกองสงไว้นั้น อัญเชิญใส่พระโกศตาม 
สังเขป ทำพระเมรุหุ้มด้วยผ้าขาว แล้วเชิญพระโกศตั้งในพระเมรุตั้งเครื่องบูชาสักการะพอสมควร ให้ 
นิมนต์พระสงฆ์ที่เหลืออยู่มาสดับปกรณ์ ทรงถวายไทยทาน แล้วถวายพระเพลิง 

สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านทะนุบำรุง 
พระพุทธศาสนาเป็นนิจ ในเอกสารเก่าที่รวมไว้ในคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจาก 
หอหลวงว่าทรงสร้างวัดลมุด วัดครุธธา ทรงตั้งอยู่ในธรรมสุจริต เสด็จไปนมัสการพระศรีสรรเพชญ์ 
ทุกเวลามิได้ขาด พระบาทจงกรมอยู่เป็นนิจ ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม ในรัชสมัยนี้พระราช- 
พงศาวดารได้บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ กำปันทูตที่ออกไปล่งพระสงฆ์ไปอุปสมบท 
กุลบุตรสืบพระพุทธศาสนา ณ ลังกาทวีปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้กลับเข้ามา จึงทรง 
พระกรุณาให้แต่งกำปันใหม่ใน พ.ศ. ๒๓๐๑ ให้อาราธนาพระวิสุทธาจารย์ พระวรญาณมุนีพระราชา 
คณะ ๒ รูป พระสงฆ์อันดับ ๓ รูป ไปลังกาทวีปกับข้าหลวง เพื่อออกไปผลัดพระสงฆ์ซึ่งไปครั้งก่อน 
ให้กลับมา ที่ลังกาพระอุบาล พระอริยมุนี และพระสงฆ์ที่ออกไปครั้งก่อนได้บวชกุลบุตรชาวสิงหลเป็น 
ภิกษุถึงเจ็ดร้อยเศษ สามเณรพันคน พระสงฆ์ที่ออกไปครั้งหลังบวชชาวสิงหลเป็นภิกษุอีกสามร้อย 
สามเณรก็มาก อยู่ได้ปีเศษ พระภิกษุไทยก็เดินทางกลับ คงแต่พระอุบาลีและพระสงฆ์อันดับอยู่บ้าง 


วีณา โรจนราธา 


๑๗๙ 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: ไอเสียสแควร์, ๒๕๓๕. 

คณะกรรมการชำระประวิตศาสตร์ไทย. คำให้การขุนหลวงวดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง. กรุงเทพฯ ะ โรงพิมพ์ 
คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๓๔. 

คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหาวด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบบหลวงประเสริฐอ้กษรนิต. พระนคร: 
คลงวิทยา, ๒๕๑๐. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. “พงศาวดารเรื่องไทยรบพม่า.” ใน ประขุมพงศาวดารฉบบ 
กาญจนาภิเษก เล่ม ๑๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๕๑. 

ประขุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๒ พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากด้นฉบบของบริติชมิวเซียม กรุง 
ลอนดอน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพ้นจนทนุมาศ (เจิม).” ใน ประขุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และจุลยุทธการวงศ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 


๐๘๐ 


พระมหากษัตริย์ไทย 

สมัยธนบุรี 



พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
ประดิษฐาน ณ วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร 




สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มี พระนามเมื่อครองราชย์ตาม 
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ และมีพระนามที่ราษฎรเรียก 
เมื่อล่วงรัชกาลแล้วว่า ชุนหลวงตาก ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวชองกรุงธนบุรี 

พระราชประวัติเมื่อทรงพระเยาว์ชองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นนิทานเชิงอภินิหาร 
เพราะบันทึกไว์ในหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษ ซึ่งพอสรุปเฉพาะส่วนสำคัญของพระราชประวัติว่า เสด็จ 
พระราชสมภพใน พ.ศ. ๒๒๗๗ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา บิดาชื่อ 
ไหยฮอง มารดาชื่อนางนกเอี้ยง บิดาเป็นชุนพัฒน์นายอากรบ่อนเบี้ย เจ้าพระยาจักรีสมุหนายก 
รับเลี้ยงในฐานะบุตรบุญธรรม ให้ชื่อว่า สิน ครั้นเติบใหญ่ศึกษาเล่าเรียนในสำนักพระอาจารย์ทองดี 
มหาเถระ ณ วัดโกษาวาสน์ จากนั้นได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ได้รับยศเป็นหลวงยกกระบัตร แล้วได้ 
เลื่อนเป็นพระยาตาก 

พระราชประวัติช่วงนี้ได้มีผู้ศึกษาวิเคราะห์กันมาก วันพระราชสมภพนั้นหากยึดจดหมายเหตุ 
โหรว่าเสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมพรรษาได้ ๔๘ พรรษา ๑๕ วัน และหากเป็นวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 
๒๓๒๔ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จพระราชสมภพวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๗ เรื่อง 
พระชาติภูมิสรุปได้ว่าทรงเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน บิดามาจากมณฑลกวางตุ้ง มารดาเป็นคนไทย และ 
จากเอกสารราชวงศ์ชิงและเอกสารภาคเอกชนจีนกล่าวถึงพระนามว่า “เจิ้งเจา” ซึ่งแปลว่า กษัตริย์ 
แซ่เจิ้ง (ตรงกับเสียงจีนแต้จิ๋วว่า “แต้”) และพระนามเดิมคือ สิน 

พระราชพงศาวดารได้บันทึกถึงตอนที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระอนุชา 
ธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครั้งยังทรงเป็นนายสุจินดามหาดเล็กหนีพม่า 
ไปพึ่งเจ้าตาก ณ เมืองจันทบุรี เจ้าตากก็รับชุบเลี้ยงไว้ตั้งเป็นพระมหามนตรี เพราะรู้จักคุ้นเคยกัน 
แต่ก่อนกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก , พม่า และการที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระราชนิพนธ์ 
รามเกียรต็ ก็แสดงว่าทรงได้รับการศึกษาและทรงรอบรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

อย่างไรก็ตาม ยังมีพระราชพงศาวดารฉบับย่อย ๆที่บันทึกเชื้อสายสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราชแตกต่างกันออกไป เช่น พระราชพงศาวดารเหนือเลขที่ ๔๗ กล่าวว่า พระยานักเลงมีเชื้อสาย 
พระเจ้ามักกะโท ทรงพระนามพระยาตาก ตั้งเมืองใหม่ที่ธนบุรี และสมุดไทยดำฉบับหมายเลข ๒/!ฆ 
กล่าวว่า เดิมชื่อจีนแจ้ง เป็นพ่อค้าเกวียนก่อนที่จะมีความชอบในแผ่นดินจนได้เป็นผู้สำเร็จราชการ 
แผ่นดินอยู่ ณ เมืองตาก ซึ่งก็ตรงกับที่พระราชพงศาวดารฉบับความพิสดาร เช่น ฉบับพระราช- 
หัตถเลชาบันทึกเรื่องหนังสือพุทธทำนายของมหาโสภิตอธิการวัดใหม่ว่า เมื่อพระนครเสียแก่พม่าแล้ว 


©๘๓ 


จะมีบุรุษพ่อค้าเกวียนได้เป็นพระยาครองเมืองบางกอกได้ ๑๐ ปี ต้องเลียเมืองแก่พม่าให้เสด็จไปอยู่ 
เมืองลพบุรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้เสด็จไปประทับเมืองลพบุรี ๗ วันพอเป็นเหตุ อาจ 
เพราะทรงเป็นพ่อค้าเกวียนจึงทรงชำนาญภูมิประเทศ และทรงเชี่ยวชาญรับสั่งได้หลายภาษาทั้งจีน 
ลาว และญวน 

พระราชพงศาวดารฉบับความพิสดารเริ่มบันทึกเรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อ พ.ศ. 
๒๓๐๘ สมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ตั้งแต่ยังทรงเป็นพระยาตากมาช่วยราชการสงครามป้องกันพม่า 
ซึ่งยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา พระยาตากมีผีเมือการรบเข้มแข็งจึงได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยา 
วชิรปราการ เจ้าเมืองกำแพงเพชร ระหว่างทำศึกรักษาพระนคร แม้จะพยายามบัญชาการรบและต่อสู้ 
ช้าศึกจนสุดความสามารถ แต่ด้วยความอ่อนแอของผู้บัญชาการและการขาดการประสานงานที่ดี 
ระหว่างแม่ทัพนายกอง ทำให้พระยาวชิรปราการเกิดความท้อแท้ใจหลายครั้ง เมื่อเห็นว่าถึงจะอยู่ช่วย 
รักษากรุงก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด พระยาวชิรปราการจึงตัดสินใจพาสมัครพรรคพวกประมาณ ๕๐๐ คน 
พระราชพงศาวดารบางฉบับว่าประมาณ ๑, ๐๐๐ คน ยกออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝ่าทัพพม่าไปทางทิศ 
ตะวันออกในเดือนยี่ พ.ศ. ๒๓๐๙ 

พระยาวชิรปราการนำพรรคพวกสู้รบชนะพม่าที่ไล่ติดตามไปตลอดทาง จนกิตติศัพท์ความ 
สามารถเป็นที่เลื่องลือ ทำให้มีผู้คนมาชอเช้าเป็นบริวารมากมาย ที่ไม่ยอมอ่อนน้อมก็จำต้องตีหักเอา 
ค่ายได้ เส้นทางการเดินทัพออกจากค่ายวัดพิชัยนอกกำแพงเมืองไปบ้านข้าวเม่า บ้านส้มบัณฑิต บ้าน 
โพสังหาร บ้านพรานนก ผ่านเมืองนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ครั้นถึงเมืองระยอง 
พระยากำแพงเพชรคาดการณ์ว่าคงเสียกรุงแล้วจึงตั้งตัวเป็นเจ้าเพื่อรวบรวมผู้คนกู้แผ่นดิน พวกบริวาร 
จึงเรียกว่าเจ้าตากแต่นั้นมา ขณะนั้นทางกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า เจ้าตากจึงระวังตัวมิให้คน 
ทั้งหลายเห็นว่าเป็นกบฏ และให้เรียกคำสั่งเพียงพระประศาสน์อย่างเจ้าเมืองเอก พระระยองพา 
พรรคพวกออกมาต้อนรับแต่โดยดี แต่ก็ยังมีกรมการเมืองบางส่วนคิดแข็งข้อ พระยาวชิรปราการรู้ 
จึงวางแผนปราบผู้คิดร้ายแตกพ่ายไป และเข้ายึดเมืองระยองเป็นสิทธี้ขาด 

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๓๑๐ ผู้มีอำนาจบางคนคิดตั้งตัวเป็น 
ใหญ่ พระยาจันทบุรีซึ่งเดิมเคยสัญญาว่าจะเป็นไมตรีกับเจ้าตากก็ไม่ทำตามสัญญา เจ้าตากจึงยกทัพไป 
ปราบ เข้ายึดได้จันทบุรีและตราดตามลำดับ หลังจากยึดเมืองตราดได้แล้ว เจ้าตากก็ยกทัพกลับมาตั้งมั่น 
ที่จันทบุรีและใช้เป็นที่จัดเตรียมกำลังพล เสบียงอาหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งต่อเรือได้ ๑๐๐ ลำ 

หลังจากสิ้นฤดูมรสุมเจ้าตากก็ยกทัพออกจากจันทบุรีเข้าปากแม่นั้าเจ้าพระยาในเดือน ๑๒ ปี 
เดียวกัน เมื่อยึดเมืองธนบุรีได้แล้วจึงบุกเข้าโจมตีค่ายโพธี้สามต้นที่พระนครศรีอยุธยา และสามารถยึด 
ค่ายโพธี้สามต้นได้ใน ๒ วัน ขับไล่พม่าออกไปจากพระนครศรีอยุธยา รวมเวลาที่ไทยสูญเลียเอกราชแก่ 
พม่าคราวนั้นเพียง ๗ เดือน เจ้าตากได้จัดการบ้านเมืองให้อยู่ในสภาพปกติ จัดหาที่ประทับให้แก่ 
บรรดาเจ้านายที่ถูกพม่าคุมตัวไว้แต่ยังไม่ทันล่งไปพม่า จัดการปลดปล่อยผู้คนที่ลูกกักชัง พร้อมทั้ง 


00©(ธึ! 


แจกจ่ายทรัพย์สินเครื่องอุปโภคบริโภคโดยถ้วนหน้า แล้วให้จัดการพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ 
พอสมพระเกียรติเท่าที่จะทำได้ในขณะนั้น จากนั้นก็อพยพผู้คนมาตั้งราชธานีอยู่ที่เมืองธนบุรี ซึ่งใน 
เวลานั้นนับว่ามีชัยภูมิเหมาะสมกว่ากรุงศรีอยุธยา เมื่อย้ายมาประทับที่กรุงธนบุรีแล้ว เจ้าตากทำพิธี 
ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ แต่ไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนว่าเมื่อใด ทางราชการจึงกำหนดเอา 
วันแรกสุดที่เสด็จออกขุนนาง ตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุโหรเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก คือวันที่ 
๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๑๑ 

ภายหลังปราบดาภิเษกแล้ว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงดำเนินการสร้างชาติให้เป็นปึก 
แผ่นมั่นคงทันที โดยนอกจากจะทรงทำสงครามขับไล่พม่ากว่า ๑๐ ครั้งแล้ว ยังทรงปราบปรามบรรดา 
คนไทยที่แยกตัวไปตั้งเป็นชุมนุมต่างๆ มีชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก (เรือง) ชุมนุมเจ้าพระฝาง (เรือน) 
ชุมนุมเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (หนู) และชุมนุมเจ้าพิมาย หรือกรมหมื่นเทพพิพิธพระราชโอรสใน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กระทั่งถึง พ.ศ. ๒๓๑๓ จึงสามารถมีชัยเหนือชุมนุมต่างๆได้ทั้งหมด 
ส่งผลให้ชาติไทยกลับมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้ง หลังคึกอะแซหวุ่นกี้ใน พ.ศ. ๒๓๑๘ แล้ว 
สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงดำเนินการชยายพระราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีออกไปอีกจนกว้างใหญ่ 
ไพศาล ทิศเหนือได้ถึงเมืองเชียงใหม่ ทิศใต้ตลอดหัวเมืองตานี (ปัตตานี) ทิศตะวันออกตลอดกัมพูชา 
จำปาศักดิ้จดญวนใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตลอดเวียงจันทน์ หัวเมืองพวน และนครหลวงพระบาง 
ทิศตะวันตกจดเมืองมะริดและตะนาวศรี ออกมหาสมุทรอินเดีย 

ส่วนการพินฟูประเทศนั้น แม้ว่าตลอดรัชสมัยจะเต็มไปด้วยการศึกสงคราม สมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราชยังเอาพระทัยใส่ดูแลโดยใกล้ชิด ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการเมือง การ 
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม เช่น โปรดให้ชำระกฎหมาย โปรดให้พิจารณาตัดสินคดีความต่างๆตามปกติ 
ไม่ให้คั่งค้างแม่ในยามสงคราม โปรดให้ส่งสำเภาหลวงไปค้าขายถึงเมืองจีนตลอดถึงอินเดียตอนใต้ 
โปรดให้ชุดคูคลองเพื่อประโยชน์ด้านการค้าขายและด้านยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน โปรดให้ขยายพื้นที่ให้ 
ทหารควบคุมไพร่พลทำนา นอกจากนี้ ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรส์บางตอน ทั้งยัง 
โปรดให้การอุปถัมภ์เหล่ากวี ให้รวบรวมบรรดาช่าง!เมือและให้ฝืกสอนทุกแผนกเท่าที่มีครูสอน โปรด 
ให้บำรุงการศึกษาตามวัดวาอารามต่างๆ ให้ตั้งหอหนังสือหลวงรวบรวมตำราต่างๆที่กระจัดกระจาย 
เมื่อคราวเสียกรุง โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามใหม่ และให้คัดลอกพระไตรปิฎกที่ยังหลงเหลือจาก 
เมืองนครศรีธรรมราชสร้างเป็นฉบับหลวง และโปรดให้เขียนสมุดภาพไตรภูมิในสำนักสมเด็จพระสังฆราช 
เป็นต้น การฟินฟูบ้านเมืองเกือบทุกด้านนี้ได้รับการสืบสานสร้างเสริมจนสำเร็จสมบูรณ์ในรัชกาลที่ ๑ 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

ครั้นล่วงถึงปลายรัชกาล สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใฝ่พระราชหฤทัยในทางศาสนาทำให้ 
สำคัญพระองค์ว่าบรรลุโสดาบัน เกิดความวุ่นวายทั้งแผ่นดิน ผู้คนถูกลงโทษโดยปราศจากความผิดมี 
เพิ่มขึ้นทุกวัน ชาวกรุงเก่าบางพวกจึงรวมตัวกันก่อการกบฏ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโปรดให้ 


00 ^( 2 ! 


พระยาสรรค์ (สรรคบุรี) ขึ้นไปปราบกบฏ แต่พระยาสรรค์กลับเข้ากับพวกกบฏยกทัพมาดีกรุงธนบุรี 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรับผิดและยอมเสด็จออกผนวช ณ วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) 
ในระหว่างนั้นกรุงธนบุรีเกิดความวุ่นวายฆ่าฟืนกันไม่เว้นแต่ละวัน เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกรมชุน 
อนุรักษ์สงคราม (พระเจ้าหลานเธอในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) เป็นฝ่ายพระยาสรรค์ กับพระยา 
สุริยอภัย (สมเด็จพระเจ้าหลานเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) ซึ่งนำทัพเมือง 
นครราชสีมามาปราบกบฏ พระยาสุริยอภัยเป็นฝ่ายมีชัยในที่สุด พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราช ครั้งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งกำลังยกทัพไปตีเขมรทราบข่าวการจลาจลจาก 
พระยาสุริยอภัย ก็เลิกทัพกลับถึงกรุงธนบุรี หลังจากไต่สวนจนทราบเหตุการณ์ทั้งปวงแล้ว ให้บรรดา 
ข้าราชการพิจารณาปรึกษาโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสำเร็จโทษเมื่อวันที่ ๖ เมษายน 
พ.ศ. ๒๓๒ ๕ 

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แก่ 
ปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
มหาราช และให้มีรัฐพิธีถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 
๒๔๙๗ สืบมาทุกปี และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๔ คณะรัฐมนตรีมีมติให้เทิดพระนามว่า 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 


วีณา โรจนรารา 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: ไอเดียสแควร์, ๒๔๓๕. 

คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพฯ: ศรีบุญเรืองพับลิเคชน, 
๒๕๓๓. 

“จดหมายเหตุโหร.” และ “พระราชพงศาวดารเหนือ.” ใน ประชุมพงศาวดารฉบบกาญจนาภิเษก เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒. 

ต้วน ลี่ เซิง. พลิกด้นตระกูลไทย. กรุงเทพฯ: พิราบสำนักพิมพ์, ม.ป.ป. 

นิธิ เอียวศรีวงศ์. การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี. กรุงเทพฯ: ศึลปวัฒนธรรม, ๒๕๒๙. 

“พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉนับพันจันทบุมาศ (เจิม).” และ “พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉนับพันรันทนุมาศ 
(เจิม).”ใน ประชุมพงศาวดารฉมับกาญจนาภิเษก เล่ม ๓. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,๒๕๔๒. 
อภินิหารบรรพบุรุษ. ม.ป.ท., ๒๔๗๓. (สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าพิากรมพระนครสวรรค์วรพินิตโปรดให้พิมพ์เปน 
ของชำร่วยในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าปียนักดีนารถ สุประดิษฐ์) 


0๘๖ 



พระมหากษัตริย์ไทย 




พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 









พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๑ แห่ง 
กรุงรัตนโกสินทร์ มีพระนามเดิมว่า ด้วงหรือทองด้วง เสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๒๗๙ ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระปฐมบรม 
มหาชนกซึ่งมีพระนามเดิมว่า ทองดี สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ในสมัยสมเด็จพระ 
นารายณ์มหาราช รับราชการในกรมอาลักษณ์เป็นพระอักษรสุนทร พระราชชนนีมีพระนามว่า หยก 
หรือดาวเรือง เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขณะ 
ดำรงพระยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เมื่อทรงอุปสมบทและลาพระผนวชแล้วกลับเข้ารับราชการเป็น 
มหาดเล็กหลวง เมื่อมีพระชนมพรรษา ๒๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าเอกทัศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เป็นหลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี และได้สมรสกับธิดาตระกูลคหปตบีที่ตำบลอัมพวา แขวงเมือง 
สมุทรสาคร ชื่อนาก (สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี) 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแล้ว 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเข้ารับราชการในกรุงธนบุรีเป็นพระราชวรินทร์ 
เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา ทรงเป็นกำลังสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คู่กับสมเด็จพระ 
อนุชาธิราช (สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) ทำศึกสงครามกู้บ้านเมืองหลายครั้งและได้เลื่อน 
บรรดาศักดี๋โดยลำดับ ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๓๑๑ โดยเสด็จปราบชุมนุมเจ้าพิมาย ได้เลื่อนเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ้ จางวางกรมพระ 
ตำรวจ พ.ศ. ๒๓๑๒ ทรงเป็นแม่ทัพไปตีเขมรได้เมืองพระตะบองและเสียมราฐ พ.ศ. ๒๓๑๓ ได้ 
เลื่อนเป็นพระยายมราชว่าที่สมุหนายก พ.ศ. ๒๓๑๔ เลื่อนเป็นเจ้าพระยาจักรี เป็นแม่ทัพไปตีเขมร 
พ.ศ. ๒๓๑๗ ทรงเป็นแม่ทัพหน้าไปตีเขียงใหม่ และลงมาช่วยรบกับพม่าที่เมืองราชบุรีจนชนะ 
พ.ศ. ๒๓๑๘ ทรงเป็นแม่ทัพรบต้านทัพพม่าที่เมืองพิษณุโลกเป็นสามารถ จนอะแซหวุ่นกี้แม่ทัพพม่า 
ขอดูตัวและกล่าวสรรเสริญ ดังบันทึกในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่า “รูปก็งาม 
ดี' มือ/าเข้มแข็ง สู้รบเราผู้เป็นผู้เฒ่าได้ จงอุตสาห์รักษาตัวไว้ ภายหน้าจะได้เป็นกษัตริย์เป็นแท้” 
สงครามครั้งนั้น เมืองพิษณุโลกถูกล้อมจนขาดเสบียงอาหาร จำต้องทิ้งเมือง ตีหักไปตั้งมั่นที่เมือง 
เพชรบูรณ์ แต่พอดีอะแซหวุ่นกี้ถูกเรียกตัวกลับ พ.ศ. ๒๓๑๙ ทรงเป็นแม่ทัพไปตีหัวเมืองตะวันออกได้ 
เมืองจำปาศักดิ้ เมืองโขง เมืองอัตปือ และเกลี้ยกล่อมได้เมืองตะลุง เมืองสุรินทร์ เมืองสังขะ และ 
เมืองชุขันธ์ ถึง พ.ศ. ๒๓๒๐ จึงทรงได้รับพระมหากรุณาปูนบำเหน็จเป็น เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
พ.ศ. ๒๓๒๑ ทรงเป็นแม่ทัพไปตีเวียงจันทน์ หลวงพระบาง และอัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางลง 


©๘๙ 


มายังกรุงธนบุรี และใน พ.ศ. ๒๓๒๓ ทรงเป็นแม่ทัพไปปราบจลาจลเมืองเขมร แต่เมื่อทรงทราบข่าว 
จลาจลในกรุงธนบุรี จึงยกทัพกลับมากรุงธนบุรี เสด็จกลับถึงกรุงธนบุรีเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 
๒๓๒๕ ประทับบนศาลาลูกขุนมหาดไทย ตัดสินสำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเหล่า 
ขุนนางและราษฎรทั้งหลายพร้อมกันกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราช¬ 
ลมบัติ วันนี้ถือเป็นวันสถาปนามหาจักรีบรมราชวงศ์ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
แล้ว โปรดให้ย้ายพระนครมาทางส่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยาเยื้องกับกรุงธนบุรีพระนครเดิม 
ด้วยมีพระราชดำริว่าส่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่า และสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีกว่า โปรดให้ตั้งพิธียก 
เสาหลักเมืองเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ และให้ก่อสร้างพระราชวังล้อมด้วยไม้ระเนียดไว้ก่อน 
พอให้ตั้งการพระราชพิธีปราบดาภิเษกโดยลังเชปเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๕ จากนั้นจึง 
โปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างพระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถานมงคล และพระนครอย่างถาวรต่อไป 
เมื่อก่อสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๗ จึงอัญเชิญพระพุทธมหามณี 
รัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จากพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถ และเมื่อ 
สร้างพระนครแล้วเสร็จใน พ.ศ. ๒๓๒๘ โปรดให้กระทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ ให้ถูกต้อง 
ตามโบราณราชประเพณี และให้มีการสมโภชพระนครต่อเนื่องกัน พระราชทานนามพระนครว่า 
“กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทฮยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบู่รีรมย์ อุดม 
ราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทรี้” ต่อมาพระบาทสมเด็จ 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลงสร้อย “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” 

ในเวลาเดียวกับการสร้างพระนครซึ่งล้อมด้วยกำแพง ป้อม และคูเมืองนั้น พระบาทสมเด็จพระ 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้ตระเตรียมเสบียงอาหาร อาวุธทั้งซื้อและหล่อเอง และต่อเรือรบ 
ไว้ต่อสู้ข้าคึกที่สำคัญคือพม่า และใน พ.ศ. ๒๓๒๘ พม่าก็ยกกองทัพมาถึง ๙ ทัพ ด้วยกำลังพลมากกว่า 
ไทยถึงเท่าตัว แต่กลับมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเข้าถึงกรุงพร้อมกัน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระ 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงกำหนดยุทธศาสตร์โดยให้ออกไปสกัดทัพพม่าไม่ให้ถึงเมืองหลวง 
ให้ต่อสู้ทัพสำคัญก่อน ทัพใดเสร็จศึกก็ให้หนุนไปช่วยด้านอื่น ทำให้ตีทัพพม่าแตกพ่ายไปทุกทัพ 

ครั้น พ.ศ. ๒๓๒๙ พระเจ้าปดุงกษัตริย์พม่ายกทัพมารบแก้ตัว เปลี่ยนยุทธวิธีการรบโดยเตรียม 
ยุ้งฉางมาพร้อม ตั้งค่ายใหญ่ที่ท่าดินแดงและสามสบ เมืองกาญจนบุรี ตั้งค่ายซักปีกกาถึงกัน ชุดสนาม 
เพลาะปักขวากหนาแน่น และทำสะพานเชื่อมถึงกัน แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราชทรงเป็นแม่ทัพทรงตีค่ายท่าดินแดง และสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท สมเด็จพระ 
อนุชาธิราชทรงตีค่ายสามสบ ระดมกำลังเพียง ๓ วัน พม่าก็แตกพ่ายไปสิ้น 

ในปีต่อมา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงเสด็จนำทัพไปตีเมืองทวายของ 
พม่าเป็นการตอบแทน แต่ไม่อาจตีหักได้สำเร็จ เพราะเส้นทางทุรกันดารและชัดสนเสบียงอาหาร 


©๙๐ 


อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. ๒๓๓๔ ทวาย ตะนาวศรี และมะรีดได้ขอสวามิภักดี้ต่อไทย แต่พอพม่ายกลงมา 
ทั้ง ๓ เมืองเกรงกลัวจึงกลับไปขึ้นกับพม่าอีกใน พ.ศ. ๒๓๓๖ 

พม่ายังพยายามจะชิงหัวเมืองทางเหนือหรือดินแดนล้านนาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๓๐ จนถึง พ.ศ. 
๒๓๔๘ กองทัพไทยและล้านนาได้ร่วมกันต่อสู้จนขับไล่พม่าออกไปจากล้านนา และยังได้เชียงตุง 
แสนหวี เมืองลื้อ สิบสองปันนาไวีในราชอาณาจักรไทยด้วย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังได้ทรงขยายพระราชอาณาเขต โดยการทำ 
สงครามและโดยการอุปถัมภ์คํ้าจุนประเทศอื่น ๆ รอบพระราชอาณาจักร ดังนี้ 

ลาว เป็นประเทศราชของไทยแล้วในสมัยกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
มหาราชจึงทรงแต่งตั้งกษัตริย์ลาวที่ทรงไว้วางพระทัยให้ปกครองเวียงจันทน์ ทั้งเมื่อกษัตริย์หลวง 
พระบางคิดจะเอาใจออกห่างไปพึ่งพม่า เจ้าอนุแห่งเวียงจันทน์ยังช่วยไปตีหลวงพระบาง จับกษัตริย์ 
หลวงพระบางส่งมากรุงเทพมหานคร 

เขมร เป็นประเทศราชของไทยเช่นกัน ภายในประเทศเกิดจลาจล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด- 
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้พระยายมราช (แบน) ไประงับเหตุ รักษาราชการในเมืองเขมร และพา 
นักองเองเข้ามากรุงเทพมหานคร ทรงชุบเลี้ยงคู่กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ถึง ๑๒ ปี จึงทรงแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดี 
ออกไปครองกรุงกัมพูชา และเมื่อสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีพิราลัย ก็โปรดให้สมเด็จฟ้าทะละหะ 
เป็นผู้สำเร็จราชการ จนนักองจันท์ พระราชโอรสสมเด็จพระนารายณ์รามาธิบดีเจริญวัย จึงทรงแต่งตั้ง 
เป็นสมเด็จพระอุทัยราชาครองกรุงกัมพูชา 

ญวน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเกื้อหนุนองเขียงสือที่หนีภัยกบฏ 
ไกเซินมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจนสู้ชาติบ้านเมืองได้ ถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองเป็นราชบรรณาการ 
เมื่อตั้งตนเป็นจักรพรรดิ ทรงพระนามพระเจ้าเวียดนามยาลองจึงเลิกถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทอง 
แต่มีพระราชสาส์นและถวายสิ่งของมีค่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้เชิญพระราชสาส์นพร้อมเครื่องสำหรับกษัตริย์ไปพระราชทาน 
มลายู ตั้งแต่ศึกสงคราม ๙ ทัพ เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงขับไล่พม่าออก 
ไปจากภาคใต้แล้ว ได้เสด็จลงไปปราบหัวเมืองใต้ได้เมืองตานี (ปัตตานี) แล้ว ไทรบุรี กลันตัน และ 
ตรังกานูก็ยอมอ่อนน้อม โปรดให้เมืองสงขลาและเมืองนครศรีธรรมราชควบคุมดูแล 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังทรงรักษาส้มพันธไมตรีกับจีน 
ราชวงศ์ชิงสืบต่อจากสมัยกรุงธนบุรี เพราะได้ประโยชน์จากการค้าสำเภา รวมทั้งเปิดรับชาวตะวันตก 
ที่เข้ามาค้าขาย มีโปรตุเกสและอังกฤษ เป็นด้น 

พระราชกรณียกิจด้านทะนุบำรุงบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
ต้องทรงดำเนินการไปพร้อมกับการสงคราม เพราะเป็นเรื่องของการฟินฟูประเทศ ด้วยมีพระราชประสงค์ 


๑ ๙© 


“สร้างให้เหมือนสมัยบ้านเมืองดี” ซึ่งมีผลด้านจิตวิทยาทำให้อาณาประชาราษฎร์มีขวัญและกำลังใจ 
และยังมีผลทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยบริบูรณ์รุ่งเรืองดุจเดิม 

การจัดระเบียบการปกครอง ทรงยึดแบบอย่างครั้งกรุงศรีอยุธยา มีอัครมหาเสนาบดีสมุ'ศ- 
พระกลาโหมดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้ สมุหนายกดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือ กรมท่าดูแลหัวเมืองฝ่ายตะวันตก 
จัดการปกครองแบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา หัวเมืองแบ่งเป็นหัวเมืองชั้นเอก ชั้นโท ชั้นตรี 
ชั้นจัตวา และหัวเมืองประเทศราช 

ด้านกฎหมายบ้านเมือง โปรดให้ชำระพระราชกำหนดกฎหมายให้ลูกต้อง แล้วให้อาลักษณ์ 
ชุบเส้นหมึกไว้ ประทับตราพระราชสีห์ พระคชสีห์ และบัวแก้ว ซึ่งเป็นตราของสมุหนายก สมุห- 
พระกลาโหม และพระคลัง แสดงว่าใช้บังคับทั่วราชอาณาจักร กฎหมายนี้เรียกกันว่ากฎหมายตรา 
สามดวง 

ด้านศาสนา ใน พ.ศ. ๒๓๓๑ โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกที่วัดนิพพานารามซึ่งได้พระราชทาน 
นามใหม่ว่า วัดพระศรีสรรเพ็ชญดาราม ปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ นับเป็นการสังคายนา 
ลำดับที่ ๙ ของโลก และยังโปรดให้ตรากฎพระสงฆ์ควบคุมสมณปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติของ 
พุทธศาสนิกชนอีกหลายฉบับ รวมทั้งพระราชกำหนดกวดขันศีลธรรมข้าราชการและพลเมือง 

ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม โปรดให้รื้อพื้เนและทรงอุปภัมภ์ทุกแขนง 
โปรดให้สร้างปราสาทพระราชวัง วัดวาอาราม เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมล 
มังคลาราม วัดสระเกศ และวัดสุทัศนเทพวราราม โปรดให้รื้อฟินพระราชพิธีสำคัญๆ ครั้งกรุงศรีอยุธยา 
มาจัดทำอย่างลูกต้องตามแบบแผนราชประเพณี ทั้งยังโปรดเกล้าฯ ให้มีประกาศ มีการจดจารบันทึก 
ไว้เป็นแบบแผนสืบมา ตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีสมโภชพระนคร พระราชพิธี 
พืชมงคล พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพัฒน์สัตยา พิธีทรงผนวชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระราชพิธีโสกันต์ 
พระราชพิธีสมโภชพระเศวตกุญชร การออกพระเมรุและพระราชพิธีถวายพระเพลิงหรือพระราชทาน 
เพลิงที่ท้องสนามหลวง โปรดให้รวบรวมพระราชพงศาวดารและเอกสารสำคัญของบ้านเมืองที่ 
กระจัดกระจายมาชำระเรียบเรียงขึ้นใหม่ ทรงส่งเสริมนักปราชญ์ราชกวี สร้างงานวรรณกรรมสำคัญ 
โดยทรงเป็นผู้นำทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ้ฉบับยาวครบสมบูรณ์และเพลงยาวรบพม่า 
ที่ท่าดินแดง เป็นด้น 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. 
๒๓๕๒ พระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ๒๘ ปี 

พระนาม “พระพุทธยอดฟ้า” เป็นพระนามจากการที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๓ ถวายพระนามพระพุทธรูปทรงเครื่อง ๒ พระองค์หน้าฐานชุกชีพระพุทธมหามณีรัตน- 
ปฏิมากร ซึ่งทรงสร้างเพื่อเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ โดยถวาย 
พระนามว่าพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้าสุลาลัย แล้วโปรดให้เรียกพระนามแผ่นดิน 


0๙๒ 


ที่เรียกกันว่าแผ่นดินต้นเป็นแผ่นดินพระพุทธยอดฟ้า และแผ่นดินกลางเป็นแผ่นดินพระพุทธเลิศทล้า 
สุลาลัย (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเป็นพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) ส่วน 
พระราชสม'ญญานาม “มหาราช” นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๖๕ 
ให้ถวายพระราชสมัญญานามเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และให้เปลี่ยนชื่อ 
วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก 
มหาจักรีบรมราชวงศ์ 


วีณา โรจนรารา 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. พระราชพงศาวดารฉบบพระราชหัตถเลขา เล่ม ๒. กรุงเทพฯ ะ ไอเลึยสแควร์, ๒๕๓๕. 

กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสืออ้างอิงวิชาภาษาไทย ประวิตวรรณคดี. พระนคร: โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, ๒๕๑๑. 

คณะกรรมการรัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปื. ประวิดศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๓ พ.ศ. 

๒๓๒๕- พ. ศ. ๒๓๙๔ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ ะ อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕. 

จรรยา ประชิตโรมรัน, พลตรี. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. พระบรมราชรักรีวงศ์. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๗. 

ทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การ 
ศาสนา, ๒๕๓๑. 

ทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 
ลาดพร้าว, ๒๕๔๗. 

พิทยลาภพฤฒิยากร, พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น. เรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงฟินฟูรัฒนธรรม. 
พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์, ๒๕๐๐. (นายสนั่น บุณยศิริพันธุ พิมพ์ช่วยในงานคล้ายรันประสูติ พ.ศ. ๒๕๐๐) 


๐๙๓ 




พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 







พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 


พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ 
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พระนามเดิม ฉิม ทรงพระราชสมภพ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ ณ นิวาสสถานตำบลอัมพวา สมุทรสงคราม ซึ่งขณะนั้น 
กรุงศรีอยุธยาเลียแก่พม่าแล้ว ขณะที่ประสูตินั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยัง 
ทรงรับราชการเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โดยเสด็จ 
พระบรมราชชนกในการศึกสงครามตลอดมา ทั้งก่อนและหลังเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็น 
ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๔ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา 
พระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร 
และได้ทรงรับราชการใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ดูแลงานต่างพระเนตร 
พระกรรณเสมอมา ใน พ.ศ. ๒๓๔๙ ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล 
ที่พระมหาอุปราช หลังจากที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเสด็จสวรรคต 

ใน พ.ศ. ๒๓๔๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต พระบาท 
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๒ แห่ง 
พระบรมราชวงศ์จักรี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองเป็น 
อเนกประการ ทำให้บ้านเมืองสงบและอุดมสมบูรณ์ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยถือได้ว่าเป็นยุคทองชองวรรณคดีเพราะ 
วรรณคดีชองชาติรุ่งเรืองมาก ได้ทรงส่งเสริมงานศิลปะทุกประเภท ทรงพระปรีชาสามารถในงาน 
วรรณกรรมและบทละครเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมและบทละครต่าง ๆ ที่ทรง 
คุณค่าไว้จำนวนมาก เช่น เสภาเรื่องขุนช้างชุนแผน (บางตอน) บทละครเรื่องอิเหนา รามเกียรติ้ คาวี 
ไกรทอง มณีพิชัย สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ กาพย์เห่เรือ และบทพากย์โขนตอนเอราวัณ นาคบาศ และ 
นางลอย พระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนาได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ ว่าเป็นยอด 
ชองบทละครรำ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในคำนำบทละครเรื่อง 
รามเกียรต็ว่า “นักเลงหนังสือก็ดี นักเลงดูละครก็ดี ต้องยอมรับทั้งนั้นว่าเป็นหนังสืออันดี เป็นบทกลอน 
ไพเราะและถ้อยคำสำนวนดี เป็นตัวอย่างดียิ่งอันหนึ่งแห่งจินตกวีนิพนธ์ในภาษาไทยเรา สมควรแล้ว 
ที่จะเป็นหนังสือซึ่งจะรักษาไว้เป็นแบบแผน” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 
ทรงยกย่องว่า “ส่วนบทละครนั้น พระบาทสมเด็จพระพุทป็เลิศหล้านภาลัย พระองค์เป็นจินตกวีอย่าง 


๑๙๕ 


วิเศษที่สุดองค์ ๑” 

บทพระราชนิพนธ์ต่างๆ นอกจากจะมีความไพเราะงดงามแล้ว ยังให้ความรู้ด้านการศึกษา 
ชนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้วย เช่น ประเพณีโสกันต์ ประเพณีงานพระเมรุ 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยยังสนพระราชหฤทัยด้านศิลปะการดนตรี 
เป็นอย่างยิ่ง ทรงเชี่ยวชาญและโปรดซอสามสาย พระองค์มีซอคู่พระหัตถ์อยู่คันหนึ่ง พระราชทานนาม 
ว่า “ซอสายฟ้าฟาด” ในรัชสมัยของพระองค์ศิลปะด้านนาฏกรรมเจริญรุ่งเรืองมาก ความงดงามไพเราะ 
ทั้งบทและกระบวนการรำได้ปรับปรุงและใช้เป็นแบบแผนทางนาฏศิลป็ของชาติมาจนปัจจุบัน และ 
ศิลปะด้านการดนตรีก็เจริญรุ่งเรืองทั้งทางมโหรี ใ 1 )'พาทย์ และขับร้อง ทั้งยังทรงงานศิลปกรรมที่ทรง 
คุณค่ายิ่งไว้อีกหลายประการ เช่น หน้าหุ่นพระยารักใหญ่และพระยารักน้อย ลวดลายพระที่นั่งสนาม 
จันทร์ซึ่งเป็นพระที่นั่งไม้ขนาดเล็ก หุ่นพระพักตร์พระพุทธรูปประธานวัดอรุณราชวราราม บานประตู 
พระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามที่แกะเป็นรูปป่าเขาลำเนาไพรและสิงสาราสัตว์นานาชนิด เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้ขยายอาณาเขตพระบรมมหาราชวัง 
และทรงสร้างสวนสำหรับประพาสไว้ในพระบรมมหาราชวังที่สร้างไว้เดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เรียกว่าสวนชวา ให้มีความงดงามบริบูรณ์ การสร้างสวนขวานี้มี 
นัยสำคัญเกี่ยวกับราชการบ้านเมืองคือทำให้ปรากฏพระเกียรติยศแสดงให้นานาประเทศเห็นว่าไทย 
มีกำลังสร้างราชธานีไดใหม่เหมือนดังราชธานีเดิมครั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อชาวต่างประเทศและหัวเมือง 
ประเทศราชมาเฝีา โปรดเกล้าฯ ให้พนักงานพาไปชมความงามของสวนขวา ซึ่งเป็นที่สรรเสริญ 
พระเกียรติยศไปนานาประเทศ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้ออกประกาศยกเลิก 
ธรรมเนียมการยิงกระสุนในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่อาณาประชาราษฎร์ 
ทรงได้ช้างเผือกเอกมาสู่พระบารมีถึง ๓ ช้าง ถือว่าเป็นมิ่งมงคลเพิ่มพูนพระเกียรติยศ จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้ธงที่ซักในเรือกำปันหลวงที่ไปค้าขายยังนานาประเทศทำรูปช้างสีขาวอยู่กลางวงจักรติดในธงพื้นแดง 
และใช้เป็นธงชาติไทยต่อมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเปลี่ยนมาเป็น 
ธงไตรรงค์เช่นปัจจุบัน 

ด้านการค้ากับต่างประเทศ ปรากฏว่าการค้ากับจีนและประเทศทางตะวันตกเฟ่องฟูมาก ทรง 
ส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ โดยทรงส่งเรือสำเภาไปค้าขายกับจีน เขมร ญวน มลายู มีเรือสินค้า 
ของหลวงเดินทางไปจีนเป็นประจำ รวมทั้งประเทศตะวันตกต่าง ๆ เช่น โปรตุเกส อังกฤษ นำรายได้ 
เข้าสู่ประเทศจำนวนมาก 

ในด้านสังคม ทรงพระราชดำริว่าการสูบ'ผืนเป็นอันตรายแก่ผู้สูบ ทั้งก่อให้เกิดคดีอาชญากรรม 
ขึ้นมาก แม้ผืนจะนำรายได้จำนวนมากเข้าพระคลังหลวง แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อราษฎร ทรง 
ตราพระราชกำหนดห้ามมิให้ซื้อขายและสูบผืน ทรงกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าผืนไว้อย่างหนัก 


©๙๖ 


ในด้านปกครองนั้น ทรงริเริ่มการแต่งตั้งเจ้านายให้กำกับราชการกระทรวงต่าง ๆ หลายพระองค์ 
เช่น โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระส้มพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ทรงกำกับราชการกรม 
มหาดไทย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพสำเร็จราชการกรมพระกลาโหม และพระเจ้า 
ลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ (พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) สำเร็จราชการกรมพระคลัง 
(คือกรมท่า) การให้เจ้านายกำกับราชการกระทรวงต่าง ๆ นับเป็นพระราชดำริที่มีความสำคัญต่อการ 
บริหารราชการแผ่นดิน เพราะเจ้านายจะได้ทรงเรียนรู้การบริหารงานซึ่งเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมา 
เป็นอย่างยิ่ง 

ส่วนการพระศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ริเริ่มการประกอบพิธีวิสาขบูชาขึ้นใน พ.ศ. 
๒๓๖๐ เป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์ พระราชกรณียกิจในการฟินฟูประเพณีการจัดงานวันวีสาขบูชา 
ได้เป็นประเพณีลืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้มีการแก้ไขวิธีสอบพระปริยัติธรรมซึ่งเดิม 
แบ่งเป็น ๓ ขั้น คือ เปรียญตรี เปรียญโท และเปรียญเอก โดยโปรดให้กำหนดวิธีสอบเป็น ๙ ประโยค 
ผู้สอบได้ ๓ ประโยคขึ้นไปนับว่าเป็นเปรียญ นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการสังคายนาบทสวดมนต์ 
และมีพระราชดำริว่าพระสงฆ์ในลังกาทวีปเป็นสมณวงศ์เดียวกับพระสงฆ์ในสยามประเทศ และเคยมี 
สมณไมตรีติดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ขาดการติดต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ล่งสมณทูตไป 
ลังกาเพื่อทราบการพระศาสนาและศาสนาวงศ์ในลังกาทวีปด้วย 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองที่ปากลัดต่อจากที่ด้างไว้ 
พระราชทานนามว่า เมืองนครเขื่อนขันธ์ แล้วโปรดให้ย้ายครัวมอญเมืองปทุมธานีไปอยู่ที่เมือง 
นครเขื่อนขันธ์ และใน พ.ศ. ๒๓๖๒ โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงเป็น 
แม่กองสร้างเมืองสมุทรปราการ ให้เป็นเมืองป้อมปราการสำหรับป้องกันช้าศึกที่ใช้เส้นทางเดินทัพมาตี 
ไทยทางทะเล 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา ๑๕ ปี เสด็จสวรรคต 
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ ขณะพระชนมพรรษา ๕๖ พรรษา พระองค์มีพระราชโอรสและ 
พระราชธิดา รวม ๗๓ พระองค์ 

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (บแ^ร(ะ(ว) ได้ประกาศ 
ยกย่องพระเกียรติคุณให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในอภิลักชิต- 
สมัยครบรอบ ๒๐๐ ปี แห่งพระบรมราชสมภพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ นับว่าทรงเป็นคนไทยลำดับที่ ๓ ที่ 
ได้รับการประกาศเกียรติคุณนี้ 


กฤษฎา บุณยสมิต 


๑๙๗ 


เอกสารอ้างอิง 

กนกวลี ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต. บุคคลสำศัญของไทยที่โลกยกย่อง. กรุงเทพฯ: เมธีทิปส์, ๒๕๔๖. 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานพระบรมราชานุสรณ์ปื ๒๕๒๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ- 
เลิศหอ้าฯ ในศุภวาระครบ ๒๐๐ ปื จันพระบรมราชสมภพ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ยันอี, 
๒๕๒๑. 

ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงจัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒. กรุงเทพฯ: 
ไอเดียสแควร์, ๒๕๔๖. 

ได้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๗. (ราชบัณฑิตยสถานรัดพิมพ์ 
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา) 

ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: องศ์การอ้าคุรุสภา, ๒๕๐๔. 
ปถพีรดี. “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหอ้านภาสัยที่อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภอยัมพวา 
รังหจัดสมุทรสงคราม จันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖.” สกุลไทย. ปืที่ ๔๙ ฉบับที่ ๒๕๒๑ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖): 
หน้า ๑๑๖-๑๑๗. 

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหอ้านภาสัยในพระบรมราชูปสัมภ์. จดหมายเหตุรัชกาลที่ ๒ 
เล่ม ๓ จุลศักราช ๑๑๗๑-๑๑๗๔. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๘. 

เรื่องอิเหนาพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร, ๒๕๔๓. 


©๙๘ 



พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 








พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 


พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าทับ เป็นพระราชโอรสใน 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) กับเจ้าจอมมารดาเรียม (ต่อมาภายหลังทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระ 
ศรีสุลาลัย) เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๓๐ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ครั้น พ.ศ. ๒๓๔๙ สมเด็จพระราชบิดา 
ทรงได้รับอุปราชาภิเษกเป็นพระมหาอุปราช จึงทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าทับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด 
กระหม่อมให้ทำพิธีโสกันต์เป็นการพิเศษ และเมื่อครบปีที่จะทรงพระผนวช ก็โปรดเกล้าฯ ให้ทรง 
พระผนวช ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จไปประทับจำพรรษา ณ วัดราชสิทธาราม 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จขึ้นครองราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๓๔๒ พระองค์ 
เจ้าทับทรงรับราชการสนองพระเดชพระคุณจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ใน พ.ศ. ๒๓๔๖ โปรด 
เกล้าฯ ให้สถาปนาทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงกำกับราชการกรมท่า 
กรมพระคลังมหาสมบัติ และกรมพระตำรวจว่าความฎีกา ซึ่งเป็นราชการสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคง 
ความมั่งคั่งของชาติ และความสงบสุขของราษฎร พระองค์มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็น 
อย่างยิ่ง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเลี้ยงพระมิได้ขาด ทรงตั้งโรงทานเลี้ยงดูราษฎรที่อัตคัดขัดสน ณ 
บริเวณหน้าวังท่าพระซึ่งเป็นที่ประทับในขณะนั้น ด้านการค้าทรงแต่งสำเภาหลวงและสำเภาส่วน 
พระองค์ไปค้าชายที่เมืองจีน สร้างความมั่งคั่งให้ชาติอย่างยิ่ง ฐานะส่วนพระองค์ก็มั่นคงจนพระบาท 
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเรียกว่าเจ้าสัว จอห์น ครอว์เฟิด ทูตชองผู้สำเร็จราชการอังกฤษ 
ที่อินเดียส่งมาเจรจาทางพระราชไมตรี แสดงความเห็นไว้ในเอกสารของจอห์น ครอว์เฟิด สรุปได้ว่า 
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงว่าราชการสิทธึ๋ขาดทั้งด้านการต่างประเทศและการค้า ทรงเป็นเจ้านายที่ 
ฉลาดหลักแหลมที่สุดในบรรดาเจ้านายและขุนนางข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในราชสำนักสยาม 

ใน พ.ศ. ๒๓๖๓ พม่ายกกำลังมาตั้งยุ้งฉางสะสมเสบียงอาหารเตรียมทำศึกที่ปลายด่านเมือง 
กาญจนบุรี กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทรงได้รับพระบรมราชโองการให้คุมกำลังไปขัดตาทัพที่ตำบล 
ปากแพรก ริมแม่นํ้าน้อย เป็นเวลาประมาณปีเศษ พม่าเลิกทัพกลับไปโดยไม่ต้องรบกัน 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเสด็จสวรรคตใน พ.ศ. ๒๓๖๗ โดยมิได้ตรัสมอบ 
การสืบพระราชสันตติวงศ์ พระสังฆราช พระราชาคณะผู้ใหญ่ พระบรมวงศานุวงศ์ และเสนาบดีผู้ใหญ่ 
ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เห็นควรมอบสิริราชสมบัติให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์รักษาแผ่นดินลืบไป 


๒๐๐ 


นับเป็นอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๓๖๗ มีพระปรมาภิไธยซึ่งจารึกในพระสุพรรณบัฏเหมือนรัชกาลที่ ๑ และ ๒ ต่อมาพระบาท 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏถวายพระปรมาภิไธยใหม่ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ 
ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมาทิวรเสฏฐมหาเจษฎาบดินทร์ สยามมินทรวโรดม บรมธรรมมิก 
มหาราชาธิราชบรมนารถบพิตร พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

พระราชกิจสำคัญชองพระมหากษัตริย์คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขชองราษฎร พระบาท 
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบทอดหลักการปกครองตามพระราชประเพณีด้วยความตั้งพระทัย 
เป็นอย่างยิ่ง โปรดให้ชุนนาง ข้าราชการผู้ใหญ่เช้าเฝ็าถวายข้อราชการวันละ ๒ ครั้ง ดังจะเห็น 
พระราชจริยวัตรจากพระราชานุกิจที่บันทึกว่า 

เวลาเสด็จออกจวน ๔ โมง (๑๐ นาฬิกา)...อัครมหาเสนาบดีนั่งตรงช่องกลาง 
ระหว่างเสาที่ เอ และที่ ๓ จตุสดมภ์ เจ้าประเทศราชนั่งเหนือเสาที่ เอ ข้าราชการนอกนั่นเสา 
หลามลงมาจนหน้าลับแล... 

อีกช่วงหนึ่งเสด็จออกเวลา 

...ยามหนึ่ง (เอ ๑ นาฬิกา) เสด็จออก...ถ้าอย่างเร็วไมมราชการเสด็จขึ้น เอ ยาม (เที่ยง 
คืน) ถ้ามีราชการขึ้น ๘ ทุ่ม (เอ นาฬิกา) โดยมาก ถ้ามีราชการสำคัญที่คับขันเสด็จออก 
ทุ่มหนึ่ง (๑๙ นาฬิกา) เสวยในฉากแล้วขึ้นพระแท่น อยู่จนกระทั่งเวลาดี ๑๑ (๕ นาฬิกา) จึง 
เสด็จขึ้น 


ในการปกครองบ้านเมือง โปรดให้ตั้งบ้านเป็นเมือง ๒๔ เมือง ส่วนใหญ่อยู่ทางภาคอีสาน ทรง 
ปลูกฝืงให้ราษฎรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยการตราพระราชกำหนดโจรห้าเส้น ซึ่งกำหนดให้ราษฎร 
ช่วยกันดูแลระมัดระวังโจรผู้ร้ายภายในรัศมี ๔ เส้นจากบ้านเรือนตน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งกลอง 
วินิจฉัยเภรีให้ราษฎรร้องทุกข์ถวายฎีกาได้ทุกเวลา 

ตั้งแต่ด้นรัชกาล การศึกกับพม่าเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากพม่ามีปัญหาภายใน และเผชิญภัย 
ภายนอกจากการคุมคามชองอังกฤษ ในการนี้อังกฤษชักชวนไทยให้ช่วยรบกับพม่าด้วยเห็นเป็นศัตรูกัน 
มานาน ไทยไปช่วยอังกฤษดีได้เมืองมะริด ทวาย เมาะตะมะ และวางแผนจะขึ้นไปดีหงสาวดี ตองอู 
ต่อ แต่เกิดบาดหมางกันจึงยกทัพกลับ ต่อมาอังกฤษได้ชัยชนะเหนือพม่าโดยเด็ดขาด ตั้งแต่นั้น พม่า 
ไม่สามารถยกทัพมารุกรานไทยได้อีก คงเหลือภัยที่ไทยต้องระวัง คือ ญวน ลาว เขมร ทรงทำสงคราม 


๒๐© 


อานามสยามยุทธเป็นเวลาเกือบ ๑๔ ปี สงครามสิ้นสุดลงโดยไม่มีผู้แพ้ชนะ ทำสัญญาสงบศึกใน พ.ศ. 
๒๓๙๐ นอกจากนี้ทรงจัดการบ้านเมืองบริเวณชายแดนให้สงบทั้งด้านหัวเมืองลาว หัวเมืองตะวันตก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเมืองปักษ์ใต้ ในด้านการป้องกันประเทศ โปรดให้สร้างป้อมปราการเพิ่มขึ้น 
หลายแห่ง ต่อเรือรบสำหรับใช้ในแม่นี้า และเรือกำปันที่ออกทะเลได้จำนวนมาก โปรดให้ช่างชำนาญ 
การหล่อเหล็กจากจีนมาหล่อปืนใหญ่หลายกระบอก 

ในช่วงปลายรัชกาล มหาอำนาจตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทด้วยการขอเจริญทางพระราชไมตรี 
โดยมีนโยบายเรือปืนหนุนหลัง เป็นปัญหาที่ประเทศจะต้องเผชิญต่อไป พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงเห็นการณ์ไกล ดังกระแสพระราชดำรัสที่มีต่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ที่ 
เข้าเฝืาในพระที่ตอนปลายรัชกาลใน พ.ศ. ๒๓๙๓ ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 
รัชกาลที่ ๓ ว่า “การศึกสงครามข้างญวนข้างพม่าก็เห็นจะไม่ปีแล้ว จะปีอยู่ก็แตข้างพวกฝรั่งให้ระวังให้ 
ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้ การงานสิ่งใดของเขาที่ดี'ควรจะเรียนรํ่าเอาไว้ ก็เอาอย่างเขา แต่อย่าให้นับถือ 
เลื่อมใสไปทีเดียว” ซึ่งการณ์ต่อมาก็เป็นดังเช่นที่ทรงคาดไว้ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 
๑๑๒ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ใช้เงินพระราชทรัพย์จากการค้าสำเภาของ 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เรียกว่า เงินถุงแดง มาชดใช้ให้ฝรั่งเศส เท่ากับได้ใช้เพื่อกู้บ้าน 
กู้เมืองตามพระราชปณิธาน 

รัชสมัยของพระองค์ได้รับยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการพระศาสนาเป็น 
อย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการนำรายได้เข้าสู่ท้อง 
พระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชย์ ครั้นเมื่อเสวยราชย์แล้ว ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจ 
ด้วยการประหยัดรายจ่ายและเพิ่มพูนรายได้แผ่นดิน โดยการแกไขวิธีเก็บภาษีอากรแบบเดิม เช่น 
เปลี่ยนเก็บอากรค่านาจากหางข้าวมาเป็นเงิน ทรงตั้งภาษีอากรใหม่อีก ๓๘ ชนิด และทรงกำหนด 
ระบบเจ้าภาษีนายอากรใหม่ โดยรัฐเก็บภาษีเองเฉพาะภาษีที่สำคัญบางอย่าง นอกนั้นให้เจ้าภาษี 
นายอากรประมูลรับเหมาผูกขาดไป ทั้ง ๓ วิธีดังกล่าว เพิ่มพูนรายได้ให้หลวงอย่างมาก 

ส่วนการค้าสำเภาที่สร้างความมั่งคั่งอย่างมาก ครั้นปลายรัชกาลเริ่มลดความสำคัญลง เพราะ 
ชาวตะวันตกเริ่มใช้เรือกำปันใบซึ่งมีประสิทธิภาพดีกว่าเข้ามาค้าแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายหลังจาก 
ที่ทำสนธิสัญญาเบอร์นีย์กับอังกฤษใน พ.ศ. ๒๓๖๙ ล่งผลให้การค้ากับต่างประเทศขยายตัวมากขึ้น 
สินค้าออกที่สำคัญในขณะนั้น คือ นั้าตาลและข้าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการผลิตจาก 
การเกษตรแบบพอมีพออยู่ มาเป็นการผลิตเพื่อส่งเป็นสินค้าออก กล่าวคือ ทำนาเพื่อล่งออกข้าว และ 
ปลูกอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบในโรงงานนั้าตาล ดังจะเห็นได้จากกรณีการขุดคลองแสนแสบเพื่อประโยชน์ 
ในราชการสงคราม ต่อมาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นการเปิดพื้นที่สำหรับปลูกข้าวและอ้อยแทน ซึ่งสร้าง 
รายได้ให้หลวงมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเอาพระทัยใส่ต่อปัญหาในการทำมาหากิน 
ของราษฎร ดังปรากฏในพระบรมราชโองการที่มีไปถึงเจ้าเมืองต่าง ๆ ใน พ.ศ. ๒๓๘๖ เมื่อเกิดภาวะ 


๒0๒ 


ฝนแล้งว่า “...สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว จะใคร่ทรงทราบ การไร่นา นํ้าฝน นํ้าท่าให้ถ้วนถี่แน่นอน ให้ 
พระยาไชยวิชิต พระปลัด กรมการว่ากล่าวตรวจดูแลให้เจ้าเมือง กรมการ ราษฎรทำไร่นาให้ทั่วกันให้ 
เต็มภูมิฐาน ให้ได้ผลเม็ดข้าวในปีมะโรง ฉอคกให้จงมาก... ” 

ในด้านพระศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกตามพระราชประเพณี มีพระราชศรัทธาอย่าง 
แรงกล้าในพระพุทธศาสนา พระองค์โปรดผู้ที่มีศรัทธาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดังพระดำรัสของ 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณี “ในรัชกาลที่ ๓ ใครมีใจศรัทราสร้างวัดก็เป็น 
คนโปรด” ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและพระพุทธรูปจำนวนมาก ทรงประกอบพระราชกุศล 
ทุกวาระ และโดยส่วนพระองค์เองทรงบาตรทุกเช้า ในพระราชานุกิจบันทึกว่า “แต่ถึงจะเสด็จออก 
อยู่จนดึกเท่าไร เวลาเข้าคงเสด็จลงทรงบาตรตามเวลา ไม่ได้เคลื่อนคลาด” ทรงนิมนต์พระสงฆ์เข้ามา 
ถวายพระธรรมเทศนาในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำ โปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมพระไตรปิฎก และ 
ประกอบพระราชกุศลในลักษณะเช่นนี้อีกหลายประการ แม้ภาษีอากรบางอย่างที่สร้างรายได้ให้มาก 
แต่เป็นบาปก็โปรดเกล้าฯ ให้งดเสีย ได้แก่ ภาษีฝ่นเพราะเป็นของชั่ว ทำลายราษฎรให้อ่อนแอ อากร 
ค่านํ้าและอากรค่ารักษาเกาะซึ่งเก็บจากผู้เก็บไข่จะละเม็ดอันเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรฆ่าสัตว์ มี 
พระราชศรัทธาบำเพ็ญพระราชกุศลให้สัตว์ทั้งหลายรอดชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีพระทัยกว้าง ในรัชสมัยของพระองค์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎและยังทรงพระผนวชอยู่ ทรงตั้ง 
นิกายสงฆ์ใหม่คือคณะธรรมยุติกนิกาย ก็ทรงสนับสบุน ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา 
วชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ความว่า 

...ส่วนทูลกระหม่อมทรงตั้งพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกาย เป็นการต่อสู้อย่างยิ่งมิใช่ 
เล่น ท่านก็มิใช่แต่ไม่ออกพระโอษฐคัดค้านอันหนึ่งอันใด กลับพระราชทานที่วัดบวรนิเวศฯ 
ให้เป็นที่เสด็จมาประทับอยู่เป็นที่ตั้งธรรมยุติกนิกาย และยกย่องให้เป็นราชาคณะผู้ใหญ่ 
จนถึงเป็นผู้สอบไล่พระปริยัติธรรมจนจวนสวรรคตทีเดียว จึงได้ขอเลิกเรื่องห่มผ้าแหวกอก 
แต่อย่างเดียวเท่านั้น... 

ผลอีกประการหนึ่งที่เกิดจากการที่ทรงพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา คือความเจริญรุ่งเรือง 
ทางศิลปกรรมแขนงต่างๆ โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นพระราชนิยม เช่น การ 
เปลี่ยนแปลงส่วนหลังคาโบสถ์ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบจานชาม 
จีน เช่นที่วัดราชโอรสาราม จิตรกรรมก็มีลักษณะผสมผสานแบบจีน 


๒๐๓ 


ปลายรัชกาล กระแสพระราชดำริเกี่ยวกับผู้สืบราชสมบัติ ก็แสดงให้เห็นถึงนํ้าพระทัยที่ทรงรัก 
และห่วงใยบ้านเมืองยิ่ง ทรงมอบให้เสนาบดีผู้[หญ่ประชุมปรึกษากันว่าพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด 
ที่มีวัยวุฒิปรีชารอบรู้ เป็นศาสนูปถัมภก ปกป้องไพร่ฟ้าประชาชน รักษาแผ่นดินให้เป็นสุขสวัสดี้ เป็น 
ที่ยินดีแก่มหาชน ก็ให้พร้อมใจกันยกพระองค์นั้นขึ้นเสวยราชย์ การครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎ 
ราชกุมาร ว่า 


...มาจนชั้นปลายที่สุดจวนจะสวรรคต ใช่ว่าท่านจะไม , มีพระราชประสงค์จะให้ 
พระราชโอรสสืบสันตติวงค์เมื่อใด แต่หากท่านไม , มั่นพระทัยในพระราชโอรสของท่านว่า 
องค์ใดอาจจะรักษาแผ่นดินได้ เพราะท่านรักแผ่นดินมากกว่าพระราชโอรส จึงได้มอบคืน 
แผ่นดินให้แก่เสนาบดี ก็เพี่อประสงค์จะให้เลือกเชิญทูลกระหม่อม ซึ่งเห็นปรากฏอยู่แล้วว่า 
ทรงพระสติปัญญาสามารถจะรักษาแผ่นดินได้ขึ้นรักษาแผ่นดินสืบไป นี่ก็เป็นการแสดง 
ให้เห็นพระราชหฤทัยว่า ต้นพระบรมราชวงค์ของเราย่อมรักแผ่นดินมากกว่าลูกหลานใน 
ส่วนตัว 

แม้เมื่อทรงพระประชวรหนักก็โปรดให้ย้ายพระองค์ออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ 
ตะวันออกซึ่งประทับอยู่ไปยังองค์ตะวันตกซึ่งจะไม่เกี่ยวช้องกับการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ 
พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไป แสดงให้เห็นถึงนํ้าพระทัยที่ทรงบึกถึงผู้อื่นและส่วนรวมก่อนพระองค์ 
เอง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานองค์ตะวันตก 
เมื่อวันพุธที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ รวมพระชนมายุ ๖๓ พรรษา มีสายราชสกุลสืบเนื่องมา ๑๓ 
มหาสาขา คือ คิริวงศ์ โกเมน คเนจร งอนรถ ลดาวัลย์ ชุมสาย ปิยากร อุไรพงศ์ อรณพ ลำยอง 
สุบรรณ สิงหรา และชมพูนุท 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งมีความ 
หมายว่า “พระมหาราชเจ้าผู้มีพระทัยตั้งมั่นในการบำเพ็ญพระราชกิจ” 


สุทธิพันธ์ ชุหรานนท์ 


๒๐๔ 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ตำนานวัตถุสถานต่าง ๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกอ้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา และกรมสมเด็จพระศรี 
สุลาไลย พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ่งกรุ๊พ, ๒๕๓๐. 

— . พระราชานุกิจ. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๒๖. 

. เอกสารของครอว์พ์อร์ด. ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ, แปล. นครหลวงกรุงเทพธนบุรี: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๑๕. 
กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. แนวพระราชดำริเอ้าวัชกาล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๒๗. 

คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงวัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. ประวิตศาสตร์กรุงวัตนโกสินทร์ วัชกาลที่ ๑-วัชกาลที่ ๓ เล่ม ๑. 

กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, ๒๕๒๕. 

จดหมายเหตุวัชกาลที่ ๓ เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: สหประชาพาณิชย์, ๒๕๓๐. 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกอ้าเจ้าอยู่หัว เจษฎาราชเจ้า.” ใน สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๑๙. 
กรุงเทพฯ: บริยัท ที ฟิล์ม จำกัด, ๒๕๔๙. 

ทีพากรวงศมหาโกษาธิบดี, เจ้าพระยา. พระราชพงศาวดารกรุงวัตนโกสินทร์ วัชกาลที่ ๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา 
ลาดพร้าว, ๒๕๔๗. 

พระราชประวิตและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระนั่งเกอ้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
ภาพพิมพ์, ๒๕๔๙. 

มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกอ้าเจ้าอยู่หัว. วัดยานนาวา/วัชกาลที่ ๓ พระบิดาแห่งการอ้าไทย. 
กรุงเทพฯ: ประติพัทธ์, ๒๕๔๗. 

วอเตอร์ เอฟ. เวลลา. แผ่นดินพระนั่งเกอ้าฯ. พ.อ. นิจ ทองโสภิต, แปล. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ่งกรุ๊พ, ๒๕๓๐. 


๒๐๕ 





พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 









พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้ามงกุฎ เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (เมื่อครั้งทรงดำรงพระยศ 
เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทร) กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 
(เมื่อทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าบุญรอด พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระ 
ศรีสุดารักษ์ พระภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) เสด็จพระราชสมภพ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๓๔๗ 

เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้ ๙ พรรษา ทรงเข้าสู่พระราชพิธีลงสรง ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน 
กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๔ แล้วเฉลิมพระนามตามพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้ามงกุฎ สมมุติเทวาวงศ์ พงศาอิศวรกระษัตริย์ชัตติยราชกุมาร” ครั้นถึง พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชนมายุ 
๒๑ พรรษา ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุตามราชประเพณี ครั้นทรงพระผนวชได้ ๑๔ วัน 
สมเด็จพระบรมชนกนาถก็เสด็จสวรรคต โดยไม่ได้มอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสพระองศ์ใด 
พระองค์หนึ่ง พระบรมวงศานุวงศ์ได้พร้อมกันกราบบังคมทูลเชิญพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ 
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสองค์ใหญ่ ซึ่งทรงว่าการพระคลังและการต่างประเทศต่าง 
พระเนตรพระกรรณมาแต่เดิม ให้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๓ 

ในระหว่างทรงพระผนวช สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎพระวชิรญาณมหาเถระทรง 
มีโอกาสเสด็จออกธุดงค์ไปยังปูชบียสถานต่าง ๆ ตามหัวเมือง ทำให้ทรงรู้จักผืนแผ่นดินไทยและสภาพ 
ความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง และโอกาสสำคัญอีกประการคือได้ทรงศึกษาวิชาภาษา 
ต่างประเทศ ทำให้มีพระปรีชาญาณรู้เท่าทันสภาพเหตุการณ์ชองโลกตะวันตกเป็นอย่างดี อันมีผลทำให้ 
พระองศ์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทันสมัยในเวลาต่อมา ทรงนำสยามผ่านพ้นจากภัยของลัทธิล่าอาณานิคม 
ชองชาติมหาอำนาจตะวันตกมาได้ 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต โดยทรงมอบให้พระบรมวงศาบุวงศ์ 
และคณะเสนาบดีประชุมสรรหาเจ้านายที่เห็นสมควรขึ้นดำรงสิริราชสมบัติสืบไป ที่ประชุมจึงมีมติ 
เป็นเอกฉันท์ให้อัญเชิญพระวชิรญาณมหาเถระให้ทรงลาสิกขาและขึ้นเสวยราชสมบัติ เป็นพระบาท 
สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งชองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือการรักษาเอกราช 
ชองชาติ เพราะในรัชสมัยชองพระองศ์และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นตรงกับสมัย 


๒๐๗ 


ลัทธิจักรวรรดินิยมที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันแสวงหา 
อาณานิคม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. ๒๓๙๔ ทรง 
ตระหนักว่าถึงเวลาที่สยามต้องยอมเปิดส้มพันธภาพกับประเทศตะวันตก โดยทำสนธิสัญญาในลักษณะ 
ใหม่ เพราะประเทศเพื่อนบ้านก็เริ่มถูกอังกฤษและฝรั่งเศสเช้ายึดครองบ้างแล้ว ดังนั้นเมื่อสมเด็จ 
พระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษทรงแต่งตั้งเซอร์จอห์น เบาว์ริงเป็นอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็ม เชิญ 
พระราชสาส์นมาเจรจาทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับสยามใน พ.ศ. ๒๓๙๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงต้อนรับอย่างสมเกียรติ และยังได้โปรดเกล้าฯ ให้เซอร์จอห์น เบาว์ริงเข้าเฝืา เพื่อเจรจา 
กันเป็นการภายในแบบมิตรภาพก่อน ซึ่งเป็นที่ประทับใจของอัครราชทูตอังกฤษมาก การเจรจาเป็น 
ทางการใช้เวลาไม่นานก็ประสบความสำเร็จ อังกฤษและสยามได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์ 
ต่อกันในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๘ อันเป็นที่รู้จักกันในนามว่า สนธิสัญญาเบาว์ริง 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบ 
อารยประเทศมาใช้ในสยาม เข่น การรับชาวต่างประเทศเช้ามารับราชการด้วยการให้เป็นล่าม เป็น 
ผู้แปลตำรา เป็นครูหัดทหารบกและโปลิศซึ่งโปรดให้จัดตั้งขึ้นตามแบบยุโรป เป็นนายเรือและนายช่าง 
กลไฟ เรือหลวง และเป็นผู้ทำการต่างๆอีกหลายอย่าง ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งแบ่งออกเป็น ๓ กอง 
คือ กองรักษาพระองค์อย่างยุโรป กองทหารหน้าเป็นกองกำลังสำคัญในการรักษาประเทศ และกอง 
ปืนใหญ่อาสาญวน ส่วนการทหารเรือ ทรงจัดตั้งกรมเรือกลไฟ มีการต่อเรือกลไฟขึ้นใช้หลายลำ ส่วน 
การฟิกหัดโปลิศนั้นถือว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สถาปนากิจการตำรวจไทยขึ้นเป็นพระองค์แรก 

นอกจากกิจการดังกล่าวยังมีงานสมัยใหม่เกิดขึ้นอีกเป็นอันมาก เข่น การสำรวจทำแผนที่ 
ชายแดนพระราชอาณาเชต การตั้งโรงพิมพ์อักษรพิมพการในพระบรมมหาราชวังเพื่อพิมพ์หนังสือ 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎหมาย คำสั่ง และข่าวราชการต่างๆให้ข้าราชการและประชาชน 
รับทราบเป็นหลักฐาน สร้างโรงกษาปณ์เพื่อใช้ทำเงินเหรียญแทนเงินพดด้วง ใช้อัฐทองแดงและดีบุก 
แทนเบี้ยหอย จัดตั้งศุลกสถาน สถานที่เก็บภาษีอากร มีถนนอย่างใหม่สำหรับใช้รถม้า เกิดตึกแถวและ 
อาคารแบบฝรั่ง โรงสืไฟ โรงเลื่อยจักร ฯลฯ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมได้ 
อย่างบริบูรณ์ พระองค์สนพระราชหฤทัยทุกข์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ตลอดเวลา ๒๗ ปีที่ทรง 
พระผนวชเป็นพระภิกษุได้ทรงรับทราบสภาพความเป็นอยู่และทุกข์สุขชองประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้น 
เมื่อเสวยราชสมบัติแล้ว ทรงยกเลิกประเพณีที่ให้ทหารในชบวนเสด็จพระราชดำเนินยิงธนูผู้ที่มาแอบดู 
ระหว่างเสด็จประพาสทางชลมารคและสถลมารค เลิกธรรมเนียมบังคับให้บ้านเรือนสองข้างทางเสด็จ 
พระราชดำเนินปิดประตูหน้าต่างอย่างเข่นเมืองจีน ตรงกันข้ามกลับโปรดให้ราษฎรเข้าเฝืาใกล้ชิด และ 
มักจะพระราชทานเงินหรือสิ่งของแก่ประชาชนด้วยพระองค์อยู่เสมอ ทั้งยังโปรดเสด็จประพาสหัวเมือง 
ต่าง ๆ เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน และสร้างพระราชฐานที่ประทับแรมไวในหัวเมืองหลายแห่ง 


๒๐๘ 


นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เอาพระทัยใส่ 
ต่อทุกข์ของประชาชน เช่น มีพระราชดำรัสห้ามการทิ้งสัตว์ตายลงในนั้า ทรงแนะนำการใช้เตาไฟใน 
ครัวแบบใหม่เพื่อป้องกันอัคคีภัย ทรงตักเตือนเรื่องการปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันโจร 
ผู้ร้ายจะมาตัดช่องย่องเบา เมื่อเกิดดาวหางปีระกา พ.ศ. ๒๔๐๓ ก็ทรงมีประกาศอธิบายถึงธรรมชาติ 
ของสุริยจักรวาล ชี้แจงมิให้ประชาชนตื่นกลัว และในเมื่อจิตใจของประชาชนยังหวั่นเกรงว่าจะเกิด 
เหตุร้ายต่าง ๆ ก็ทรงแนะนำอุบายป้องกัน เช่น กลัวว่าปีนั้นจะเกิดความแล้งมีทุพภิกขภัยก็ให้รีบปลูก 
ข้าวเบาแต่ต้นฤดู กลัวจะเกิดไข้ทรพิษระบาดก็แนะนำให้ไปปลูก เแ สีย ที่ โรงหมอ และให้ระวังรักษา 
ความสะอาดของบ้านเรือน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดพลานามัยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ ในส่วนของ 
กฎหมายต่าง ๆ ทรงเป็นนักนิติศาสตร์สำคัญพระองค์หนึ่งของชาติไทย เพราะจำนวนประกาศและ 
กฎหมายต่างๆที่ตราออกใช้บังคับในรัชสมัย นับได้เกือบ ๕๐๐ ฉบับ 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือว่าเป็นนักปราชญ์ในพระพุทธ- 
ศาสนา และได้ทรงปฏิรูปพระศาสนาให้ทันต่อการแผ่เข้ามาของศาสนาชาวตะวันตก เนื่องมาจากการ 
เผยแผ่ของศาสนาคริสต์เข้ามาสู่สยามโดยบรรดาบาทหลวงซึ่งเป็นนักบวชนิกายโรมันคาทอลิก และ 
มิชชันนารีซึ่งเป็นผู้เผยแผ่ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ ที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ และ 
ทางอักษรศาสตร์ เข้ามาเผยแพร่โดยอาศัยเหตุผลในการชี้แจงประชาชนให้เข้าใจตามหลักเหตุผล 
และข้อเท็จจริง ทิ้งยังมีเครื่องมือสมัยใหม่นำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การพิมพ์พระคัมภีร์ออก 
แจกจ่าย การใช้บทบาททางการแพทย์และสาธารณสุขออกสร้างความนิยม เป็นต้น 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นดำรงสิริราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๔ ได้ทรง 
ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ทรงก่อตั้งคณะธรรมยุติกนิกาย ทรงบูรณะและ 
ปฏิสังขรณ์พระอารามที่สร้างค้างในรัชกาลก่อนให้ลุล่วงเรียบร้อย ที่สำคัญยิ่งคือได้ทรงปฏิสังขรณ์ 
พระปฐมเจดีย์เป็นงานใหญ่ 

พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากที่ปรากฏในประเทศแล้ว ยัง 
แผ่ไพศาลไปยังประมุขประเทศต่าง ๆ ตังจะเห็นได้จากพระราชสาส์นที่เป็นลายพระราชหัตถเลขาและ 
พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพถ่ายพระบรมรูป พระราชหัตถเลขา และหนังสือภาษาอังกฤษส่วนพระองค์ 
ซึ่งยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน พระองค์สนพระราชหฤทัยวิชาการความก้าวหน้าของตะวันตกกว้างขวาง 
หลายแขนงทั้งด้านการเมืองการปกครอง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฯลฯ 

วิทยาการของตะวันตกที่สนพระราชหฤทัยมากเป็นพิเศษ คือวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาดาราศาสตร์ 
โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งภูวดลทัศไนยชี้นในพระบรมมหาราชวัง และได้ทรงสถาปนาระบบเวลา 
มาตรฐานขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๐๑ ซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ยิ่งว่าทรงใช้เวลามาตรฐานโดยเทียบกับดวงดาว 
ก่อนหน้าประเทศอังกฤษมหาอำนาจของโลกสมัยนั้นจะประกาศใช้เวลามาตรฐานด้วยวิธีเดียวกันใน 
พ.ศ. ๒๔๒๓ 


๒๐๙ 


พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณและพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ ๒ ปีว่าในวันที่ ๑๘ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง เห็นได้ที่ตำบลหว้ากอ แขวงเมือง 
ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยพระราชประสงค์จะพิสูจน์ผลการคำนวณของพระองค์ จึงเสด็จพระราชดำเนิน 
ทางชลมารคไปยังบ้านหว้ากอ โดยเชิญแขกต่างประเทศ คือ เชอร์แฮ'รี ออต เจ้าเมืองสิงคโปร์ ทูต 
อังกฤษประจำประเทศไทย ดร.บรัดเลย์ มิชชันนารีชาวอเมริกัน และคณะดาราศาสตร์ฝรั่งเศส ราว 
๑๐ คน พร้อมด้วยช้าราชบริพารที่ตามเสด็จขบวนใหญ่ ปรากฏว่าผลการพยากรณ์ของพระองค์ 
ทุกขั้นตอนของสุริยคราส คือดวงอาทิตย์เริ่มมืด มืดเต็มดวง เริ่มสว่าง และสว่างเต็มดวง ที่เรียกว่า 
โมกขบริสุทธิตรงกับที่ทรงคำนวณพยากรณ์ไว้ทุกวินาที พระปรีชาสามารถของพระองค์ในครั้งนั้นจึง 
เป็นที่ยอมรับไปในหมู่นักวิทยาศาสตร์นานาชาติ แต่เมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็ทรงพระประชวรด้วย 
พระโรคไข้มาลาเรีย และเสด็จสวรรคตในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ รวมพระชนมพรรษาได้ 
๖๔ พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ๑๗ ปี มีพระราชโอรสธิดารวม ๘๔ พระองค์ มีสายราชสกุล 
สืบเนื่องมา ๒๗ มหาสาขา 

รัฐบาลไทยได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พระบิดาแห่ง 
วิทยาศาสตร์ไทย” และกำหนดให้วันที่ ๑๘ สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” 
นอกจากนั้นในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์การ 
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (บผ^รดว) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ 
ให้พระองค์ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การ 
พัฒนาสังคม และการสื่อสาร ประจำปี ๒๕๔๖-๒๕๔๗ 


ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 


เอกสารอ้างอิง 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าท้เา. มหามกุฎราชสันตติวงศ์. กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พรื่นสํงแอนศ์พับลิชชิ่ง, ๒๔๔๗. 

ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา. เล่าเรื่องพระจอมเกล้า. กรุงเทพฯ: ทวิพัตร (๒๐๐๔), ๒๕๔๘. 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ ฉบบเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค). พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: 
ด้นฉบับ, ๒๔๔๗. 

พิพัฒน์ พงศ์รพิพร. สมุดภาพรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: พิพิธกัณฑ์ภาพมุมกว้าง กรุงเทพมหานคร, ๒๕๔๗. 

รวมพระราชนิพนธ็ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: ทวิพัตร 

(๒๐๐๔), ๒๔๔๘. 


๒๐๐ 




พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระป่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 






พระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัว 


พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งทรงสถาปนาพระเกียรติยศเสมอด้วยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๒ ในแผ่นดิน 
พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๕ คา เดือน 
๑๐ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๑ เป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๕๐ ในพระบาท 
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และเป็นลำดับที่ ๓ ในสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี มี 
พระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฑามณี ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชนั้น 
สมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณีประทับที่พระราชวังเดิม ต่อมาทรงได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมเป็นสมเด็จพระ 
เจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมชุนอิศเรศรังสรรค์ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๕ ขณะ 
พระชนมายุได้ ๒๔ พรรษา ทรงบังคับบัญชากรมทหารแม่นปืนหน้าหลัง และอาสาญวน อาสาแขก 
อาสาจาม ทั้งได้ทรงคิดต่อเรือกลไฟ รวมทั้งได้ทรงเป็นแม่ทัพออกไปรบกับญวน ครั้นในช่วงรัชกาล 
มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพื่อเจรจาทางการค้าและทำสนธิสัญญากับสยาม พระบาทสมเด็จพระ 
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมชุนอิศเรศรังสรรค์ทรงรับเป็น 
พระราชภาระในการรับรองคณะทูตและตรวจตราเนื้อหาของสนธิสัญญา เพราะทรงชำนาญภาษา 
ต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๓๗๕ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จ 
เจ้าฟ้าฯ กรมชุนอิศเรศรังสรรค์ สร้างป้อมที่เมืองสมุทรสงครามขึ้นชื่อป้อมพิฆาตข้าศึก ตั้งอยู่ที่ริม 
แม่นํ้าแม่กลองส่งตะวันออก ต่อจากวัดบ้านแหลมและสถานีรถไฟแม่กลอง ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๙ 
ได้รื้อออกและก่อสร้างสถานที่ราชการ กระทั้งเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๓๙๔ แล้ว ได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดการพระราชพิธีบวรราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ มีพระนามในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศ 
รังสรรค์ มหันตวรเดโชไชย มโหฬารคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ บวรจุลจักรพรรดิราชสังกาศ 
บวรธรรมิกราช บวรนาถบพิตร พระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ 
ประทับ ณ บริเวณพระราชวังบวรสถานมงคล เสมอพระราชฐานะแห่งวังหน้า พระองค์ทรงรอบรู้ใน 
ศาสตร์ต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ และได้ทรงสมาคมกับชาวต่างชาติที่เดินทาง 
เข้ามาในราชอาณาจักรด้วย ทำให้พระนาม 7!า6 ร6(ะ๐ ก 6 ^เก5 เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี อาจกล่าวได้ 


๒0๒ 


ว่า พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนร่วมในการพัฒนาสยามประเทศให้เข้าสู่ความ 
ทันสมัย 

พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลตำราปืนใหญ่จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
พระองค์สนพระทัยการช่าง การต่อเรือ ตลอดจนจักรกลอื่นๆ โดยเฉพาะการต่อเรือกลไฟนั้นเป็นที่ 
โปรดปรานมาก นอกจากนี้ยังโปรดการท่องเที่ยวไปตามบ้านเมืองทั้งเหนือและใต้ เช่นที่บ้านส้มปะทวน 
แขวงเมืองนครชัยศรี ที่เมืองพนัสนิคมบ้าง แต่โปรดที่จะประทับที่พระตำหนักบ้านสีทาในแขวงเมือง 
สระบุรี การเสด็จประพาสหัวเมืองเป็นประโยชน์แก่ราชการบ้านเมืองเพราะได้ทรงศึกษาลักษณะภูมิ 
ประเทศ และทรงคุ้นเคยกับไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน รวมทั้งทรงเห็นปัญหาต่างๆที่แท้จริงของราษฎร ทั้งได้ 
ทรงบูรณะวัดต่างๆรอบพระนครอีกหลายแห่ง เช่น วัดราชผาติการาม วัดหงส์รัตนาราม เป็นด้น 

ในด้านศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดงานดุริยศิลป็เป็นพิเศษ ทรง 
ประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็กขึ้น และมีพระราชนิยมในเครื่องดนตรีประเภทเป่าเช่นแคน นอกจากนั้นมี 
พระราชนิพนธ์บทสักรวาไว้หลายบท พระราชนิพนธ์เพลงยาว พระราชนิพนธ์ทรงค่อนข้าราชการวัง 
หน้า เป็นต้น 

พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ แรม ๖ คํ่า เดือน ๒ เวลา 
เช้ายํ่ารุ่ง ตรงกับวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘ พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา ทรงอยู่ในอุปราชาภิเษก 
สมบัติทั้งสิ้น ๑๔ ปี มีพระราชโอรสธิดารวม ๔๘ พระองค์ 


ปรีดี ฬิศฏมิวิถี 


เอกสารอ้างอิง 

ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเอ้าอยู่หัว ฉบับ พ.ศ. ๒๔๕๗. กรุงเทพฯ: ต้นฉบับ, ๒๔๕๔. 
พระบวรราชประวขิ แลพระบวรราชนิพนธ์ พระโอรสธิดา และกุลสันตติวงศ์ในกรมพระราชวังบวรฯ ทั้ง ๔ รัชกาล พิมพ์ 
เป็นที่ระลึกในงานบรรจุพระอิฐิพระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรฯ ทั้ง ๔ พระองศ์ ณ วัดชนะสงคราม เมื่อ 
ปืเถาะ พ.ศ. ๒๔๗๐. กรุงเทพฯ: โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๗๐. 

พระบวรราชานุสาวรีย์ พระราชประวติ และพระราชนิพนธ์บางเรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: 
รุ่งเรืองธรรม, ๒๕๒๐. 

ส. พลายน้อย [นามแฝง]. เจ้าฟิาจุฑามณี พระบาทสมเด็จพระปืนเกล้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: รวมสาส์'น, ๒๕๓๖. 

— . พระบาทสมเด็จพระปีนเกล้าเจ้าอยู่หัว กชัตริย์วังหน้า. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๕. 

อำพัน ดัณฑวรรธนะ. หนังสือที่ระลึกวันตรงกับเสด็จสวรรคต ในพระบาทสมเด็จพระปืนเกล้าเจ้าอยู่หัว ๗ มกราคม 
๒๕๒๒. กรุงเทพฯ: พระจันทร์, ๒๕๒๑. 


๒©๓ 





พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 


พระ บาทสมเด็จ พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ 
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพคิรินทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖ ในพระบรมมหาราชวัง มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทร 
เทพยมหามกุฏ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒนราชกุมาร มีพระราชขนิษฐาและ 
พระราชอนุชาร่วมสมเด็จพระบรมราชชนกชนนีอีก ๓ พระองศ์ คือ สมเด็จเจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณ 
ภควดี สมเด็จเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์) และ 
สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ (จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรมพระยา 
ภาณุพันธุวงศ์วรเดช) 

เมื่อทรงพระเยาว์ทรงได้รับการศึกษาทั้งด้านวิชาการและโบราณราชประเพณีตามธรรมเนียม 
เจ้าฟ้าพระราชกุมาร และมีครูสตรีชาวอังกฤษมาถวายพระอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วย ทรงได้รับ 
สถาปนาเป็นกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ แล้วเลื่อนเป็นกรมขุนพินิตประชานาถเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๑๐ ตามลำดับ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๑๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นพระชนมพรรษาเพียง ๑๔ พรรษา 
ทรงได้รับราชสมบัติตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญของเจ้านายและเสนาบดีผู้ใหญ่ที่ประขุมปรึกษา 
เห็นพร้อมกัน และมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ แต่โดยที่ 
ยังทรงพระเยาว์ ในระยะเวลาห้าปีแรกในรัชกาล เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค ต่อมาคือสมเด็จ 
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์) จึงรับหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ส่วนการในพระราชสำนักนั้น 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ทรงรับกำกับดูแล ตราบจนกระทั่ง 
พระชนมพรรษาถึงเกณฑ์ที่จะทรงผนวช ก็ได้ทรงผนวช ณ พระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวัง 
ชั่วระยะเวลาสั้นๆ มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณี เป็นพระอุปัธยาจารย์ 
เมื่อทรงลาสิกขาแล้ว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๑๖ และทรงรับราชภาระบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองศ์เองสืบมา 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ 
ในอดีตกาล ได้ทรงประกอบพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ ในมงคลสมัยเมื่อทรงครอง 
สิริราชสมบัติได้ ๔๐ ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ แห่งกรุงศรีอยุธยา อันเป็นรัชสมัยที่ยืนยาว 
ที่สุดเท่าที่เคยปรากฏมาในพระราชพงศาวดาร 


๒©๕ 


ตลอดเวลาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๔๑๑-พ.ศ. ๒๔๔๓) 
ประเทศสยามอยู่ในช่วงเวลาที่อาจเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ ภัยจากการ 
ล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจทางตะวันตกปรากฏชัดเจน โดยเฉพาะอังกฤษได้เข้าครอบครอง 
อินเดีย พม่า และมลายูจนหมดสิ้น ในขณะเดียวกันกับที่ฝรั่งเศสก็เข้ามายึดครองดินแดนในอินโดจีน 
ทั้งญวน ลาว และเขมร ตั้งแต่รัชสมัยชองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว เหตุกระทบ 
กระทั้งชายแดนระหว่างไทยกับชาติมหาอำนาจทั้งสองจึงมีอยู่เสมอ การภายในประเทศนั้นก็เป็นเวลา 
ที่ทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และเกิด 
ประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศและประชาชนโดยส่วนรวม กิจการทุกด้านที่ได้ทรงวางรากฐานไว้ดีแล้วใน 
รัชกาล ได้เป็นคุณานุคุณแก่การพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาอย่างแจ้งซัด 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จ 
พระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๓ เมื่อครองราชย์ได้เพียง 
๒ ปี ได้เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา ต่อจากนั้นไม่นานก็ได้เสด็จเยือนประเทศอินเดียและพม่า 
ทรงได้พบเห็นและเป็นโอกาสที่ทรงได้ศึกษาแบบแผนวิธีการปกครอง ตลอดถึงวิทยาการต่าง ๆ ชองชาติ 
ตะวันตกด้วยพระองค์เอง การเสด็จฯ ต่างประเทศครั้งสำคัญที่สุดในรัชกาลคือ การเสด็จพระราช- 
ดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆในทวีปยุโรป ๒ คราว ใน พ.ศ. ๒๔๔๐ และ พ.ศ. ๒๔๔๐ ซึ่งเป็นการแผ่ 
พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยในหมู่ชาติอารยะ และเป็นปัจจัยเกื้อกูลประการหนึ่งที่ทำให้ 
ชาติต่างๆเกิดความคุ้นเคย ยอมรับ และเคารพอธิปไตยของสยามประเทศ 

ส่วนภายในประเทศนั้น ได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อทอดพระเนตร 
และสดับตรับฟ้งทุกข์สุขของพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหัวเมืองที่ราษฎรมิเคยมีโอกาสได้เฝืารับ 
เสด็จพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อน เช่น ทางเหนือนั้นได้เสด็จขึ้นไปจนถึงเมืองกำแพงเพชร ทางใต้เสด็จ 
หัวเมืองทั้งส่งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามันจนตลอด เป็นต้น บางคราวเสด็จประพาสโดยไม่เปิดเผย 
พระองค์ หากแต่เสด็จเป็นการลำลองดังที่เรียกว่า “เสด็จประพาสต้น” เพื่อเป็นช่องทางให้ทรงได้ 
ใกล้ชิดและทราบความเป็นจริงในพระราชอาณาจักรด้วยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงรู้จักเมืองไทยและคนไทยอย่างดียิ่งจากประสบการณ์ตรง 
ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังท้องถิ่นต่างๆ 

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเป็นอเนกประการ 
แต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์ ได้แก่ พระราชกรณียกิจที่ทรงเลิกทาส อันเป็นประเพณี 
บ้านเมืองมาข้านานแต่ไม่สมแก่สมัย เพราะเป็นการกดคนลงใช้แรงงานโดยปราศจากอิสรเสรี ด้วยพระ 
ปรีชาญาณยิ่งยวด ทรงเลิกทาสโดยใช้วิธีผ่อนปรนไปเป็นระยะ พอมีเวลาให้ทั้งผู้เป็นนายทาสและ 
ตัวทาสเองได้ปรับตัว ปรับใจ พร้อมกันนั้นก็ทรงเลิกระบบไพร่อันเป็นระบบเกณฑ์แรงงานชายวัยฉกรรจ์ 
จากสามัญชนมาช่วยราชการอันมีมาเก่าก่อน และเป็นอุปสรรคในการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยเสรีของ 


๒๐๖ 


ราษฎรทั้งหลายเสียด้วยเช่นกัน เมื่อทรงเลิกทั้งระบบทาสและระบบไพร่เช่นนี้เพื่อพัฒนาคนทุกหมู่ 
เหล่าให้มีความรู้เป็นกำลังของบ้านเมืองอย่างแท้จริง ได้ทรงพระราชดำริเริ่มจัดการศึกษาในทุกระดับ 
จากเดิมที่ศึกษากันแต่เฉพาะในครอบครัวหรือตามวัดวาอารามในแบบธรรมเนียมเก่า ทรงตั้งโรงเรียน 
ของหลวงขึ้น เพื่อให้การศึกษาแก่คนทุกชั้น ตั้งแต่เจ้านายในราชตระกูลเป็นต้นไปจนถึงราษฎรสามัญ 
ในตอนกลางและตอนปลายรัชกาล การศึกษาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น จนถึงมีโรงเรียนวิชาชีพชั้นสูง 
หลายแห่งเกิดขึ้น เช่น โรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนกฎหมาย โรงเรียนแพทยาลัย และ 
โรงเรียนยันตรศึกษา เป็นต้น รวมทั้งโรงเรียนมหาดเล็กที่ทรงตั้งขึ้นฟิกหัดคนเข้ารับราชการก็ดำเนินงาน 
ก้าวหน้าสมพระราชประสงค์ และเป็นรากฐานสำหรับการอุดมศึกษาของประเทศในเวลาต่อมา 

พระราชกรณียกิจข้อสำคัญอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ 
การปฏิรูประบบการเงินการคลังของประเทศและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการเงิน 
การคลังนั้น ทรงตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ เพื่อจัดระบบรายรับของประเทศให้ 
เต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นกว่าแต่ก่อน ทดแทนวิธีการที่ใช้เจ้าภาษีนายอากรเป็นเครื่องมือ และมีหนทาง 
รั่วไหลมาก ทำให้ราชการแผ่นดินมีรายรับเพิ่มพูนขึ้นเป็นอันมาก พอใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ ส่วน 
การบริหารราชการแผ่นดินนั้น จากระบบเดิมที่เริ่มต้นขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครั้ง 
กรุงศรีอยุธยา มีอัครมหาเสนาบดี ๒ ตำแหน่ง คือ สมุหนายกและสมุหกลาโหม มีเสนาบดีจตุสดมภ์ลี่ 
คือเวียง วัง คลัง และนา ภายหลังมีการแก้ไขเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนมาบ้างตามลำดับเวลา แต่ก็เป็นการ 
ยุ่งยากทับซ้อน และมีความไม่ชัดเจนในเรื่องอำนาจหน้าที่ราชการอยู่เป็นอันมาก ประกอบกับราชการ 
บ้านเมืองผันแปรไปตามยุคสมัย จึงทรงพระราชดำริแก้ไขระบบบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่เมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๓๕ โดยทรงยกเลิกระบบเสนาบดีแบบเดิมเสีย แล้วทรงแบ่งราชการเป็นกระทรวงจำนวน ๑๒ 
กระทรวง ทรงแบ่งปันหน้าที่ให้ชัดเจน และเหมาะกับความเป็นไปของบ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์ 
พระราชกรณียกิจในส่วนนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า 


การเปลี่ยนแปลงการปกครองจากแบบเดิม เปนตั้งกระทรวง ๑!อ กระทรวงนี้ ต้อง 
นับว่าเปนการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ซึ่งเรียกได้อย่างพูดกันตามธรรมดาว่า “พลิก 
แผ่นดิน” ถ้าจะใช้คำอังกฤษก็ต้องเรียกว่า “ก6V0 เบฃ 0 ก” ไม่ใช้ ‘^0เบแ อก” พระบาทสมเด็จ 
พระพุทธเจ้าหลวงทรงเล็งเห็นการภายหน้าอย่างชัดเจน และทรงทราบการที่ล่วงไปแล้ว 
เปนอย่างดี ได้ทรงพระราชดำริห็ตริตรองโดยรอบคอบ ได้ทรงเลือกประเพณีการปกครอง 
ทั้งของไทยเราและของต่างประเทศประกอบกัน ด้วยพระปรีชาญาณอันยิ่งยวดได้ทรง 
จัดการเปลี่ยนแปลงวิธีการปกครองเปนลำดับมาล้วนเหมาะกับเหตุการณ์และเหมาะกับเวลา 
ไม่ช้าเกินไป ไม่เร็วเกินไป 


๒๑๗ 


พระราชกรณียกิจข้อสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือการที่ทรง 
รักษาอิสรภาพของชาติไวได้รอดปลอดภัย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบทุกทิศต้องตกเป็น 
อาณานิคมของชาติตะวันตกดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ชาติไทยสามารถดำรงอิสราธิปไตยอยู่ได้อย่าง 
น่าอัศจรรย์ บางคราวเช่นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ (ร.ศ. ๑๑๒) ฝรั่งเศสมีเหตุกระทบกระทั่งกับไทยอย่าง 
รุนแรง ถึงกับฝรั่งเศสส่งกองเรือมาปิดปากอ่าวสยาม แต่ด้วยพระปรีชาสามารถด้านวิเทโศบาย และ 
ทรงพระขันติธรรมอดทนอย่างยอดยิ่ง ทรงยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยแม้จนถึงดินแดนในพระราซ- 
อาณาเขตบางส่วน เช่น ดินแดนส่งซ้ายของแม่นํ้าโขง ดินแดนส่วนที่เรียกว่าเขมรตอนใน ประกอบด้วย 
เมืองพระตะบอง เมืองเสียมราฐ และเมืองศรีโสภณ และดินแดนตอนใต้ของประเทศ ประกอบด้วย 
เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน และเมืองตรังกานู เป็นด้น แลกกับประโยชน์ส่วนใหญ่คือความเป็นเอกราช 
ชองชาติ กรุงสยามจึงรักษาความเป็นไทยมาได้โดยสวัสดี 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายเกินจะพรรณนา 
ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือมากเรื่องหลายประเภท เช่น พระราชพิธีสิบสองเดือน ไกลบ้าน และ 
เงาะป่า เป็นต้น ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นกิจการ 
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ไปรษณีย์โทรเลข หรือกิจการรถไฟก็ตาม ทรงทำนุบำรุงพระศาสนา ทรงสร้าง 
พระอารามหลายแห่ง เช่น วัดเทพคิรินทราวาส วัดราชบพิธ และวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เป็นต้น ทรง 
ปรับปรุงระบบกฎหมายและระบบศาลยุติธรรมของประเทศ ทรงตั้งคิริราชพยาบาล ทรงพัฒนากองทัพ 
ทั้งทัพบกและทัพเรือให้ทันสมัย ทรงปรับปรุงกิจการตำรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ทรง 
สร้างและปรับปรุงถนนหนทางการคมนาคมทั้งทางบกทางนํ้า ฯลฯ อาจกล่าวได้ว่าในแผ่นดินของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองไทยเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตา และเป็นความ 
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทันแก่ความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างพอเหมาะพอดี 

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก อาณา 
ประชาราษฎร์ได้พร้อมใจกันเรี่ยไรสร้างพระบรมรูปโดยสั่งจากโรงหล่อที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญ ประดิษฐานพระบรมรูปที่ลานพระราชวังดุสิต 
ดังที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “พระบรมรูปทรงม้า” ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกซึ่งสมเด็จพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ์ในนามของพสกนิกรทั้งปวง เฉลิมพระ 
สมัญญาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พระปิยมหาราช” อันแปลความว่า 
“พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของมหาชน” และตรงกับใจชองไพร่ฟ้าในแผ่นดินทั้งปวง พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ด้วย 
พระองค์เอง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอัครมเหสี พระบรมราชเทวี พระราชเทวี 
พระอัครชายา และพระราชชายา อาทิ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 


๒๐๘ 


พระพันปีหลวง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้า 
สุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี และสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี มี 
พระราชโอรสธิดารวมทั้งสิ้น ๗๗ พระองค์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๕:๓ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ด้วยพระโรคพระวักกะพิการ สิริพระชนมพรรษา ๔๘ 
พรรษา ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติ ๔๒ ปีเศษ 

พ.ศ. ๒๔๔๖ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (บผ^500) 
ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณเป็นบุคคลสำคัญชองโลก ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรง 
อุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกชองอาณาประชาราษฎร์ 


5งทอง จันทราง?! 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. ราชสกุลวงศ์ (ฉบบแกใชเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๖. 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลง 
พระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: เอส. ซี. พรี้!นท์แอนศ์แพค, ๒๕๔๖. (กระทรวง 
ยุติธรรมพิมพ์สนองพระเดชพระคุณในโอกาสที่รันพระบรมราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี) 


๒๑๙ 




พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 








พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งพระบรมราช 
จักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๒๓ เป็นพระราชโอรสพระองศ์ที่ ๒๙ 
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พระพันปีหลวง มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาร่วมพระชนนี ดังนี้ 

๑. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ 
๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

๓. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง 

๔. จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ 
๕. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าคิริราชกกุธภัณฑ์ 

๖. พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางศ์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา 
๗. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย 
๘. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 


ชณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ ได้ทรงศึกษา 
เบื้องด้นในโรงเรียนราชกุมาร ซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรง 
เลือกครูไทยและครูชาวต่างประเทศถวายพระอักษรก่อนเช้าโรงเรียนราชกุมาร จนกระทั่งเสด็จไปทรง 
ศึกษายังประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ 
สยามมกุฎราชกุมารทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตในเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหา 
วชิราวุธขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๗ 
ขณะมีพระชนมายุ ๑๓ พรรษา 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จเข้าทรงศึกษาในโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์สต์ ทรงได้รับ 
ความรู้วิชาทหารที่ทันสมัยทุกด้านในขณะนั้น ต่อมาทรงเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ กฎหมาย และ 
การปกครอง ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด ซึ่งนายอาเธอร์ ฮัซซัล (/แปเานโ แล5531) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นพระอาจารย์เฉพาะพระองค์ กล่าวว่า พระองค์ทรงมีความสามารถสูงมาก ทรงค้นคว้าและทรง 
พระราชนิพนธ์หนังสือทำนองวิทยานิพนธ์เรื่อง “สงครามสืบราชสมบัติโปแลนด์ (71า6 พลโ ๙ ก๐แ5เา 


๒๒© 


รน00655เอก)” ซึ่งได้ดีพิมพ้ใน พ.ศ. ๒๔๔๓ และมีผู้แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและภาษาไทย ในส่วนฉบับ 
ภาษาไทยนั้นพระยาบุรีนวราษฐ (ชวน สิงหเสบี) เป็นผู้แปลและบันทึกไว้ว่า “แปลยาก” แต่ 
ก็ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายให้พระองค์ทรงตรวจ 

ขณะทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่อย่างสมื่าเสมอตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษา เช่น เสด็จไป 
ร่วมงานพระราชพิธีของพระราชวงศ์ต่าง ๆในยุโรป รวมทั้งเสด็จเยือนนานาประเทศเพื่อทรงกระชับ 
ความสัมพันธ์และทอดพระเนตรกิจการบ้านเมืองและความก้าวหน้าทางวิทยาการ ขณะเดียวกันก็ทรง 
ดำเนินกิจกรรมที่สนพระราชหฤทัย เช่น โปรดอ่านผลงานของนักประพันธ์เอกทั้งชาวตะวันออกและ 
ตะวันตก เริ่มทรงพระราชนิพนธ์กวีนิพนธ์และบทละครภาษาอังกฤษ โปรดเสด็จไปทอดพระเนตร 
ละครและจัดการแสดงละครด้วยพระองค์เอง โปรดการตั้งสมาคมเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการ 
ออกหนังสือพิมพ์ด้วย กล่าวได้ว่าในช่วงเวลา ๙ ปีที่ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ พระองศ์ได้ทรงสั่งสม 
ประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของโลกอย่างเต็มเปียม ทั้งในด้านการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม ทำให้มีพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอันที่จะทรง 
ยกระดับประเทศสยามให้มีเกียรติและศักดี้ศรี มีความเท่าเทียมกับชาติอารยะทั้งหลาย และเป็นที่ 
ยอมรับในสังคมโลก อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานชองสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพัฒนา 
ประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยเพื่อดำรงอยู่ได้อย่างมีเอกราชด้วย เห็นได้จากเมื่อพระองค์ 
เสด็จนิวัตพระนครใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ทรงเลือกเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านประเทศสหรัฐอเมริกา 
และญี่ปุ่น ได้'ทรงพบกับประธานาธิบดีธีโอดอร์ รูสเวลต์ (7เา600เ0โ6 ค0056V6^1:) และทรงเข้าเสา 
สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาชั้นนำและสถานที่ 
สำคัญทางศาสนา เศรษฐกิจ การศาล และการสาธารณสุชชองทั้งสองประเทศ เพื่อจะทรงนำมาเป็น 
แบบอย่างในการพัฒนาองค์กรต่าง ๆ 

หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร สำเร็จการศึกษา 
จากต่างประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 
แทนสมเด็จพระบรมชนกนาถและเจริญสัมพันธไมตรี ทรงศึกษางานทั้งประเทศในยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น 
ก่อนเสด็จกลับถึงประเทศสยามใน พ.ศ. ๒๔๔๔ ทำให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศสยามมากขึ้นอันมี 
ผลดีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นอย่างมาก 

เมื่อเสด็จกลับเมืองไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 
ทรงเข้ารับราชการทหาร และได้เสด็จออกผนวชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาหอพระสมุดสำหรับพระนครขึ้น โปรดเกล้าฯ ให้พระองค์ทรงดำรง 
ตำแหน่งสภานายกหอพระสมุด พระองค์เอาพระทัยใส่ในพระราชกิจนี้เป็นอย่างยิ่ง สนพระทัยด้นคว้า 
ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณคดีของชาติ และได้เสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อทรงศึกษา 


๒๒๒ 


โบราณวัตถุสถานและตำนานบ้านเมือง จนเป็นที่มาของพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดีหลายเรื่อง ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ทรงริเริ่มออกหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เช่น ชวนหัว 
และทวีปัญญา ทำให้กิจการหนังสือพิมพ์ชองสยามขยายตัวมากขึ้น และเป็นเวทีสำคัญชองวรรณกรรม 
ไทยรูปแบบใหม่มากมายซึ่งพระองค์เองทรงเป็นผู้ริเริ่มที่สำคัญพระองค์หนึ่ง ต่อมาเมื่อพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๔๕๐ พระองค์ทรงได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี 
นอกจากนั้น ในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับมอบหมายให้ 
กำกับราชการกระทรวงยุติธรรมแทนพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกกุทธี้ ซึ่งกราบถวายบังคม 
ลาออกจากตำแหน่งเสนาบดี จึงนับได้ว่าทรงมีพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารประเทศไม่น้อย 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นที่วางพระราชหฤทัย 
ทรงงานต่างพระเนตรพระกรรณและปฏิบัติราชการแทนสมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระปรีชา 
สามารถของพระองค์ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทำให้เป็นที่รักและยอมรับทั่วไปในคณะ 
ข้าราชบริพารและพสกนิกร 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร จึงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๖ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลคือ 
พระวชิระซึ่งมาจากพระนามาภิไธย มหาวชิราวุธ (หมายถึงสายฟ้าอันเป็นศัสตราวุธของพระอินทร์) 
เป็นตรางา รูปรี กว้าง ๔.๔ ซม. ยาว ๖.๘ ซม. มีรูปวชิราวุธเปล่งรัศมีที่ยอด ประดิษฐานบนพาน 
แว่นฟ้า ๒ ชั้น มีฉัตรบริวารตั้งขนาบทั้ง ๒ ข้าง ในวันมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้มีพระบรม 
ราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนด้วยภาษามคธและภาษาไทยว่า “ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรง 
ราชการครองแผ่นดินโดยธรรมสมํ่าเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณา 
เหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ เป็นที่พื่งจัดการปกครองรักบาป้องกัน อันเป็นธรรมสืบไป ท่าน 
ทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญๆ” 

หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกรณียกิจ 
อันเป็นคุณูปการต่อประชาชนชาวสยามและประเทศมากมาย ด้วยพระปรีชาสามารถดุจนักปราชญ์ของ 
พระองค์ โดยทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ เริ่มจากที่พระองค์มีพระราชดำริในการที่จะนำพา 
ประเทศไปสู่ความเจริญให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ซึ่งทรงเน้นการให้การศึกษาแก่พสกนิกรเป็น 
ประการสำคัญ ทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวัง (ต่อมาพัฒนาเป็น 
วชิราวุธราชวิทยาลัยในต้นรัชกาลที่ ๗) และโรงเรียนข้าราชการพลเรือน (ต่อมาเป็นจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๔๔๘) จากนั้นเพื่อให้การศึกษาขยายไปทั่วประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาให้เป็นการศึกษาภาคบังคับใน พ.ศ. ๒๔๖๔ 


๒๒๓ 


พระราชกรณียกิจการพัฒนาประเทศที่สำคัญคือ พระองค์ทรงเปลี่ยนธงชาติซึ่งมีรูปช้างเดิมให้ 
เป็น “ธงไตรรงค์” เช่นในปัจจุบัน ทรงพัฒนากองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โดยส่งนายทหาร 
ไปฟิกการทหารที่ต่างประเทศ ซื้อเรือรบที่มีสมรรถภาพที่สูงขึ้น เช่น เรือเสือคำรณสินธุ เรือรบหลวง 
พระร่วง เป็นต้น ครั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๕๗ ทรงส่งทหารไปร่วมรบในสมรภูมิ 
ยุโรป โดยทรงประกาศร่วมกับฝ่ายส้มพันธมิตรอันเป็นฝ่ายชนะสงคราม ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 
สยามขณะนั้น เพราะใน พ.ศ. ๒๔๖๘ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ ดร.ฟรานขีส บี แซยร์ เจรจาติดต่อกับ 
ประเทศต่าง ๆ ๙ ประเทศ ทำให้มีผลประโยชน์อยู่ในประเทศ ได้สิทธิอำนาจทางศาลและการเก็บภาษี 
ในพระราชอาณาเขต หลุดพ้นจากการควบคุมของต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม (แกไขสนธิสัญญา 
เบาว์ริง) 

นอกจากนั้นสิ่งสำคัญที่พระองค์ทรงเห็นว่าประชาชนทุกคนก็สามารถมีส่วนช่วยประเทศชาติให้ 
เกิดความมั่นคงได้เช่นเดียวกับทหาร จึงทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่า โดยมีพระราชประสงค์ 
ที่จะให้พสกนิกรของพระองค์รู้สึกว่าความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคีในหมู่คณะ 
ไม่ทำลายซึ่งกันและกัน เป็นมูลฐานแห่งความมั่นคง จะทำให้ชาติบ้านเมืองดำรงความเป็นไทยอยู่ได้ 
ทั้งยังทรงส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยโดยทรงทดลองการจัดตั้งเมืองจำลอง เมืองมัง เมืองทราย ซึ่ง 
เป็นด้นกำเนิดของดุสิตธานี มีการปกครองตาม “ธรรมนูญลักษณะการปกครองของคณะนคราภิบาล 
พ.ศ. ๒๔๖๑” ทรงทดลองการปกครอง การพัฒนาด้านต่างๆควบคู่กันไปตามหลักประชาธิปไตย 
ผลการทดลองในดุสิตธานีนั้นได้ทรงนำมาปรับใช้ในการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างค่อยเป็น 
ค่อยไป 

พระราชกรณียกิจในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศอีกด้านหนึ่ง คือพระราช- 
กรณียกิจเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรงจัดตั้งคลังออมสิน (ต่อมาคือธนาคารออมสิน) เพื่อฟิกให้ราษฎร 
รู้จักเก็บสะสมทรัพย์ และโปรดเกล้าฯ ให้เลิกการพนันบ่อนเบี้ยซึ่งเป็นเหตุทำลายความมั่นคงทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ ทรงมองการณ์ไกลว่าเมื่อประเทศชาติรุ่งเรืองแล้ว จะต้องใช้ซีเมนต์จำนวนมาก 
เพื่อก่อสร้างอาคารบ้านเรือนตามแบบอารยประเทศ จึงทรงก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนต์ไทยขึ้น นับเป็นการ 
ฟิกหัดคนไทยให้รู้จักประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในด้านการเกษตรทรงโปรดเกล้าฯ ให้ 
ขยายการขุดคลองและคูนา รวมทั้งจัดสร้างเขื่อนพระราม ๖ ซึ่งเป็นเขื่อนทดและล่งนํ้าแห่งแรก การ 
พัฒนาระบบชลประทานของพระองค์ช่วยให้ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศเพิ่มมากขึ้น เมื่อทรง 
พัฒนาด้านการเกษตรแล้วได้ทรงพัฒนาระบบการคมนาคมเพื่อรองรับการชนล่งสินค้าด้วย กล่าวคือ 
ทรงปรับปรุงและขยายกิจการรถไฟทั้งสายเหนือ สายอีสาน สายตะวันออก และสายใต้ และสร้าง 
สะพานพระราม ๖ เชื่อมทางรถไฟทั้งหมดโยงเข้ามาสู่สถานีหัวลำโพง แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนเชื่อม 
ต่อจากแนวทางรถไฟออกไปยังท้องที่ต่าง ๆ รวมทั้งสร้างสะพานจำนวนมากในกรุงเทพฯ กิจการบินก็ 
เป็นสิ่งที่ทรงริเริ่มขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ด้วย 


๒๒๔ 


แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการปกครอง ทรง 
มีความเป็นประชาธิปไตย แต่ชาวไทยและชาวต่างประเทศก็รู้จักพระองค์และยกย่องพระองค์ทางด้าน 
อักษรศาสตร์มากกว่า ด้วยพระอุปนิสัยที่ทรงเป็นศิลปิน มีพระราชนิพนธ์มากมายทั้งภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ พระนามแฝงที่ทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์งานทั้งหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม วรรณคดี 
เช่น พระขรรค์เพชร ศรีอยุธยา นายแก้วนายขวัญ อัศวพาหุ รามกิตติ นายราม ณ กรุงเทพฯ ราม 
วชิราวุธ ป.ร.ราม รท /V/บ'ปVล รท่ ^001:1^3 Xเา3ก เป็นต้น คณะกรรมการรวบรวม 

และค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรว. พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ได้ศึกษารวบรวมไว้แบ่งเป็น ๗ หมวด คือ หมวดโขน-ละคร ๑๘๗ เรื่อง พระราชดำรัสเทศนา ฯลฯ 
๒๒๙ เรื่อง นิทาน เรื่องชวนหัว ๑๕๙ เรื่อง บทความที่ลงหนังลือพิมพ์ ๓๑๖ เรื่อง ร้อยกรอง 
๑๕๑ เรื่อง สารคดี ๑๙๔ เรื่อง และอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก 

ด้วยความที่ทรงเป็นนักอักษรศาสตร์ พระองค์พระราชทานนามสกุลให้แก่ขุนนาง ข้าราชบริพาร 
ถึง ๖,๔๖๐ สกุลเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คนไทยมีนามสกุลใช้ ทรงใช้ศัพท์บัญญัติที่เป็น 
คำไทยพระราชทานเป็นชื่อถนน ทรงตั้งวรรณคดีสโมสรเพื่อพิจารณางานวรรณกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่สมัย 
สุโขทัยเป็นด้นมา และพระราชนิพนธ์ชองพระองค์ได้รับการประกาศยกย่องถึง ๓ เรื่องว่าเป็นเลิศ คือ 
หัวใจนักรบเป็นเลิศประเภทบทละครพูด พระนลคำหลวงเป็นหนังลือดีและแต่งดีในกวีนิพนธ์ มัทนะพาธา 
เป็นเลิศด้านบทละครพูดคำฉันท์ ต่อมาในภายหลัง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 
แห่งสหประชาชาติ (บแ^รดว) ได้ยกย่องพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “ปราชญ์สยาม 
คนที่ ๕” นอกจากนี้ยังทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นพระ 
สมัญญานามที่พสกนิกรยอมรับและเทิดทูนพระองค์ตลอดมา 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระมเหสี พระสนม และพระคู่หมั้น ตามลำดับดังนี้ 
๑. หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี วรวรรณ พระคู่หมั้น ได้สถาปนาเป็นพระวรกัญญาปทาน 
พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี แต่ภายหลังทรงถอนหมั้น และโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระนามว่า “พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี” 

๒. หม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณ พระชนิษฐาพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี หลังอภิเษกสมรส 
โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น “พระนางเธอลักษมีลาวัณ” 

๓. คุณเปรื่อง สุจริตกุล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพระสนมเอกที่ “พระสุจริตสุดา” 

๔. คุณประไพ สุจริตกุล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นพระอินทราณี พระสนมเอก ต่อมา 
ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา” 

๕. คุณเครือแก้ว อภัยวงศ์ ทรงได้รับสถาปนาเป็นเจ้าจอมสุวัทนา เมื่อทรงพระครรภ์ได้รับ 
การสถาปนาพระอิสริยยศเป็น “พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี” 


๒๒๕ 


ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรอยู่ พระนางเจ้าสุวัทนา 
พระวรราชเทวี มีพระประสูติกาลพระราชธิดา คือสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา 
สิริโสภาพัณณวดีในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ (สิ้นพระชนม์วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๔๔๔) 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ 
เวลา ๑. ๔๔ น. ด้วยพระโรคพระโลหิตเป็นพิษในอุทร พระชนมายุ ๔๕ พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ 
นาน ๑๔ ปี 


ใกล้รุ่ง อามระดิษ 
สุวัสดา ประสาทพรชัย 


เอกสารอ้างอิง 

กรมศิลปากร. สำนักหอสมุดแห่งชาติ. ประมวลภาพประวัติศาสตร์ไทยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมัยวัตนโกสินทร์. 
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐. 

ธนาคารออมสิน. สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า: หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีนครินทรมหา 
วชิราวุธ พระมงกุฎเกอ้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน ในวโรกาสฉลองพระบรมราชครบ ๑๒๐ ปี 
(๖ ตอน). กรุงเทพฯ: สไตล์ครีเอทีฟเอ้าส์, ๒๕๔๕. 

ราม วชิราวุธ. ประวตด้นรัชกาลที่ ๖. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๕๒. 

เสถียร พันธรังสี. พระมงกุฎเกอ้าและเจ้าพิาเพชรรัตน์. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพฯ: ศยาม, ๒๕๕๒. 

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกอ้าเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: อมรินทร์'ฟรั้นติ้งแอนต์ 
ทับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓. 


๒๒๖ 




พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 



พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 


พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันพุธที่ 
๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปก 
ศักดิเดชน์ฯ ทรงเริ่มศึกษาตามประเพณีขัตติยราชกุมาร ทรงเป็นนักเรียนนายร้อยพิเศษในโรงเรียน 
นายร้อยชั้นประถม มีพระอาจารย์ถวายอักษรเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษในพระราชวัง 
ดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการ 
พระราชพิธีโสกันต์พระราชทานเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ ภายหลังพระราชพิธีโสกันต์แล้ว มี 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา 
ใน พ.ศ. ๒๔๔๑ เสด็จไปทรงศึกษาวิทยาการในประเทศยุโรป ณ วิทยาลัยอีตัน (ตอ ก (ะ0แ6รู6) 
ประเทศอังกฤษ จากนั้นใน พ.ศ. ๒๔๔๔-พ.ศ. ๒๔๔๖ ทรงศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ม้าโรงเรียน 
นายร้อยเมืองวูลิช (คอVลI เ^เตลกฺ/ ล0เ6ทา7, พอ๐1ผเอ!-า) ประเทศอังกฤษ และเสด็จไปประจำกรม 
ทหารปืนใหญ่ม้าอังกฤษ ณ เมืองออลเดอชอต (/ \ฬ6 โร เาอง เพื่อทรงศึกษาและฟิกฝนหน้าที่นายทหาร 
แต่เนื่องจากภาวะสงครามในยุโรปลุกลามจนกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๔๔๗ พระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จนิวัตประเทศไทย 

ใน พ.ศ. ๒๔๔๘ ทรงรับราชการในตำแหน่งนายทหารคนสนิทของจอมพล สมเด็จพระอนุชา 
ธิราช เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบก ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนขึ้น 
เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่รักษาพระองค์และทรงดำรงพระยศเป็นนายร้อยเอก จากนั้นทรงย้าย 
ไปรับราชการประจำกรมบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๒ ในตำแหน่งนายทหารฝ่ายเสนาธิการ และได้เลื่อน 
พระยศเป็นนายพันตรี ตำแหน่งผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นประถม วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๖๐ ทรงลาราชการเพื่อทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และประทับ 
จำพรรษาจนครบไตรมาส ณ พระตำหนักทรงพรต วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อทรงลาสิกขาแล้วกราบ 
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณี 
สวัสดีวัตน์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบพิธีอภิเษก 
สมรสพระราชทานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ณ พระที่นั่งวโรภาสพิมาน พระราชวังบางปะอิน 
และมีพิธีขึ้นตำหนักใหม่ วังศุโชทัย ถนนสามเสน 

ใน พ.ศ. ๒๔๖๔ พันโท สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชาและ 
พระชายาได้เสด็จยุโรปเพื่อรักษาพระองค์ เมื่อแพทย์วินิจฉัยพระโรคแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้เป็นอะไร 


๒๒๘ 


ร้ายแรง จึงตัดสินพระทัยเข้าศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝรั่งเศส (เะ(ะ๐เ6 0น6โโ6) มี 
พระสหายร่วมรุ่นที่ต่อมามีบทบาทสำคัญทางการทหารและการเมืองของฝรั่งเศสคือ ร้อยเอก ชาร์ล 
เดอ โกลล์ ((วิเาลโ165 ป6 (วิลนแ6) ซึ่งต่อมาคือประธานาธิบดีฝรั่งเศส ทรงสำเร็จการศึกษาในเดือน 
กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๗ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้เลื่อนสมเด็จพระเจ้า 
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง และทรงสถาปนาขึ้นเป็นรัชทายาทในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๗ เมื่อพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ทรงอัญเชิญสมเด็จพระเจ้า 
น้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๗ 
แห่งพระราชวงศ์จักรี ได้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ 
พระราชทานปฐมบรมราชโองการว่า “...ดูกรพราหมณ์ บัดนี้เราทรงราชภาระ ครองแผ่นดินโดยธรรม 
สมาเสมอ เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชน เราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติ 
เป็นที่พื่งจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเปีนธรรมสืบไป ท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเทอญๆ” 

พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการศาสนา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง 
ปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยทรงสร้างกลไกการปฏิรูป คือ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเร็วขึ้นและบรรลุผลทั่วทั้งแผ่นดิน 
นับเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา ให้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ โดยเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ จำนวน 
๗ คน และยกระดับมาตรฐานการศึกษาชองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ระดับปริญญาตรีอย่างสมบูรณ์ 
คือ การประสาทปริญญาเวชชบัณฑิตชั้นตรี (แพทยคาสตรบัณฑิต) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๓ 

ส่วนทางด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ 
อักษรไทยสมบูรณ์ ขนานนามว่า “พระไตรปิฎกสยามรัฐ” จัดพิมพ์จำนวน ๑, ๔๐๐ จบ (จบหนึ่งมี ๔๕ 
เล่ม) พระราชทานในพระราชอาณาจักร ๒๐๐ จบ และแจกจ่ายไปตามมหาวิทยาลัยและหอสมุด 
นานาชาติทั่วโลกจำนวน ๔๔๐ จบ อีก ๘๔๐ จบ พระราชทานแก่ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อขอรับพระ 
ไตรปิฎก (อัตราจบละ ๔๔๐ บาท) นอกจากนี๋โปรดเกล้าฯ ให้มีการประกวดแต่งหนังลือสอนพระพุทธ- 
ศาสนาสำหรับเด็ก โดยโปรดเกล้าฯ ให้ราชบัณฑิตสภา (ปัจจุบันคือราชบัณฑิตยสถาน) ทำหน้าที่ออก 
ประกาศเชิญชวนและคัดเลือกหนังสือเรื่องที่แต่งดี เห็นสมควรได้รับพระราชทานรางวัลนำขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายเพื่อทรงตัดสินว่าเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลที่ ๑ หรือที่ ๒ และมีพระมหากรุณาธิคุณทรง 
พระราชนิพนธ์คำนำให้เป็นเกียรติแก , ผู้แต่งด้วย หนังสือเรื่องแรกที่ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นพระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล เรื่อง “สาสนคุณ” แต่นั้นมาพระบาท 


๒๒๙ 


สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาสำหรับเด็ก 
และจัดพิมพ์แจกจ่ายในพระราชพิธีวิสาขบูชาเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้มีการดำเนินการลืบมาจนถึงรัชกาล 
ปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะปรับปรุงการปกครองท้องถิ่นให้เป็น 
แบบเทศบาล เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ต้นรัชกาล เมื่อทรงสร้าง 
“สวนไกลกังวล” เป็นที่ประทับที่หัวหินแล้ว โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการจัดสภาบำรุงสถาน 
ที่ทะเลส่งตะวันตก พุทธศักราช ๒๔๖๙ เพื่อเป็นแนวพระราชดำริให้ประเทศปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยในภายหน้า “สภาบำรุงฯ” จึงเป็นการทดลองปกครองตนเองระดับท้องถิ่นในรูปแบบ 
๓นก!ตํเวลแ*V หรือประชาภิบาล (ภายหลังเรียกว่าเทศบาล) 

แนวพระราชดำริที่จะให้ระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึกนั้น จะต้องให้ประชาชนมีความรู้ความ 
เข้าใจระบอบการเมืองการปกครอง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความคุ้นเคยกับการปกครอง 
ตนเองในระดับท้องถิ่น ปรากฏชัดเจนในพระราชบันทึก “อ6ทกออโ307 เ ก 5เ0ทโา” ซึ่งต่อมาคณะ 
ราษฎรเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการปกครองท้องถิ่นในรูปของเทศบาล เพื่อให้เป็นรากฐานแห่ง 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย และปลูกฝืงให้ราษฎรเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของการปกครองใน 
ระบอบรัฐสภา จึงให้ประกาศพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

พระราชดำริสำคัญอีกประการหนึ่งคือระเบียบข้าราชการ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชดำริที่จะวางระเบียบข้าราชการพลเรือนเป็นข้าราชการอาชีพ โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ 
ทางอื่น เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ดีเข้ารับราชการ มีระบบสรรหาเป็นกลางและยุติธรรม มีระเบียบวินัย 
เป็นแบบแผนเดียวกันเพื่อให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งมีสิทธิหรือหน้าที่ต่อราชการเสมอ 
เหมือนกัน 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริเรื่องการปกครองระบอบพระมหากษัตริย์ 
อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ((ะอกรฟฬเอกลเ /บไ๐กลโ(ะ!า\ก่ ได้มีพระราชหัตถเลขาถึงพระยากัลยาณไมตรี 
(อ!'. โโลก๐5 8. รลVโ6) ในหัวเรื่อง “เ^โอเวเธกา5 ๗ รเลกา” ประกอบด้วยพระราชปุจฉา ๙ ข้อ เกี่ยว 
กับสภาพการณ์ทางการเมืองที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ในตอนต้นรัชกาล พระยากัลยาณไมตรีตอบ 
พระราชปุจฉาทุกข้อ และได้ทูลเกล้าฯ ถวายร่างรัฐธรรมนูญฉบับสั้นๆ ๑๒ มาตรา แสดงถึงโครงสร้าง 
ของรัฐบาลที่ควรจะเป็นตามความเห็นของพระยากัลยาณไมตรี โดยใช้ชื่อว่า “(วฟ:แก6 (ทั 8โ6แ๓!กลโV 
อโลค:” นับเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรก พ.ศ. ๒๔๖๙ ส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒ นั้น โปรดเกล้าฯ 
ให้นายเรมอนด์ บี. สดีเวนส์ (8ล;/โกอกป 8. 5^6กร) ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ และพระยา 
ศรีวิสารวาจา ปลัดทูลฉลองกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันยกร่าง แล้วเสร็จในวันที่ ๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เพียง ๓ เดือนเศษเท่านั้น 
ร่างรัฐธรรมนูญนี้เป็นภาษาอังกฤษมีชื่อว่า “/\ก (วน!:แก6 (ฟ (วเาลก565 !ก 1:เา6 8อโโก อ! 7 


๒๓๐ 


6(^6โกณ6กเนื้อหาสำคัญคือกำหนดรูปแบบการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหาร 
และนิติบัญญัติ ตลอดจนวิธีการเลือกตั้งและแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหลักการดังกล่าว 
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

อนึ่ง ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ กรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๑๕๐ ปี ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนคร ๑๕๐ ปี และโปรดให้สร้างสะพานสมเด็จพระ 
พุทธยอดฟ้า และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้นเป็นที่ระลึก 

อย่างไรก็ตาม เช้าตรู่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ ลานพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวัง 
ดุสิต พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) หัวหน้า “คณะราษฎร” อ่านประกาศ 
คณะราษฎร ฉบับที่ ๑ มีเนื้อหาโจมตีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ความไม่เหมาะสม 
ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสู่ระบอบ 
พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ รวมทั้งประกาศหลัก ๖ ประการในการปกครอง คณะราษฎร 
สามารถอึดอำนาจในกรุงเทพฯ ได้ แล้วจับกุมพระบรมวงศ์และช้าราชการตำแหน่งสำคัญ ๆไว้เป็น 
ตัวประกัน และได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช- 
ดำเนินคืนสู่พระนคร เป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ คณะราษฎรนำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง 
แผ่นดินสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ พร้อมด้วยร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการ 
ปกครองแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ณ วังศุโขทัย เพื่อลงพระปรมาภิไธย 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ลงพระปรมาภิไธยเฉพาะร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมใน 
คราวเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ เพียงฉบับเดียว ส่วนร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญ 
การปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ นั้น ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธย ทรงรับไว้พิจารณาและ 
โปรดเกล้าฯ นัดหมายให้คณะราษฎรมาเสาในวันรุ่งขึ้น เมื่อได้ทรงพิจารณาโดยถี่ล้วนแล้วได้ลง 
พระปรมาภิไธยและทรงเติมคำว่า “ชั่วคราว” ในชื่อของรัฐธรรมนูญฉบับแรก พระราชบัญญัติ 
ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้วันที่ ๒๗ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๗๕ 

เมื่อคณะราษฎรได้ปกครองประเทศระยะหนึ่ง หลักการและการกระทำบางประการของคณะ 
ราษฎรขัดแย้งกับพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กอปรกับพระพลานามัยเสื่อม 
ลง และเสถียรภาพการเมืองที่ยังไม่มั่นคงนัก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จ 
พระราชดำเนินไปผ่าตัดพระเนตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ ประเทศ 
อังกฤษ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ หลังจากทรงรับการผ่าตัดแล้ว ความขัดแย้งระหว่าง 
พระองค์กับคณะรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไป ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทาน 
พระราชหัตถเลชาสละราชสมบัติในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะประทับ ณ พระตำหนักโนล 


๒๓© 


(^ก๐ผเ6 แ๐น56) เมืองแครนลี ((ะโลก 1 . 615 )ว) มณฑลเซอร์เรย์ (รนโโ67) ประเทศอังกฤษ 

หลังจากทรงสละราชสมบัติแล้ว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม- 
ราชินีประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดยทรงใช้พระนามและพระอิสริยยศเดิมคือ สมเด็จเจ้าฟ้า 
ประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา และทรงย้ายที่ประทับจากพระตำหนักโนล ซึ่งมี 
ขนาดใหญ่ ค่าเช่าแพง และค่อนข้างทึบ ไม่เหมาะสมกับพระพลานามัยไปประทับที่พระตำหนักใหม่ 
ขนาดเล็กลง คือ พระตำหนัก “เกลน แพมเมนต์” (0(6ก ?ลทกโก6กใ) หลังจากประทับอยู่ที่พระตำหนัก 
เกลน แพมเมนต์ ประมาณ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยทรุดโทรม 
ลง ทรงประชวรด้วยโรคพระหทัย ทรงซื้อพระตำหนักใหม่ขนาดเล็กลงชื่อ “เวนคอร์ต” (Vลก6 0วนโง 
เมื่ออังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๒ พระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงย้ายไปประทับที่พระตำหนักคอมพ์ตัน (00ทาเว1:๐ก แ๐นร6) 
พระตำหนักขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพระตำหนักต่างๆที่ประทับมาก่อน ด้วยสภาวะสงคราม ความ 
เป็นอยู่ยากลำบาก ขาดแคลนอาหาร ต้องระวังการโจมตีทางอากาศ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัวทรงย้ายที่ประทับชั่วคราวไปอยู่ที่พระตำหนักสแตดดอน (รใลปปอก) นอร์ท เดวอน (แ๐!'ปา 
เว6ห๐ก) ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอังกฤษ ใน พ.ศ. ๒๔๘๓ พระสุขภาพพลานามัยของพระบาท 
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรุดลง ต้องทรงย้ายกลับไปประทับ ณ พระตำหนักคอมพ์ตัน ((1๐171เวปวก 
แ๐นร6) อีกครั้ง จนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ พระชนมายุ 
๔๘ พรรษา ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ๙ ปี 


ธีระ นุชเปียม 
วีรวัลย์ งามสันติกุล 


เอกสารอ้างอิง 

๑ ศตวรรษ ศุภสวัสด ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๓. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรี้ , นต็้งแอนต์พ้บลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๓. 

พระราชบันทึกทรงเล่าในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรล่เ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗. นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 
๒๕๔๕. 

พระราชประว , ติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ่งกรุ๊พ จำก็ , ด, 
๒๕๓๑. (ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี 
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง รันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๘) 

พระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบต. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาหันพระปกเกล้า รัดพิมพ์ 
ม.ป.ท.: ม.ป.ป. 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. บทนิทรรศการถาวร พระราชประรัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว. ม.ป.ท.: ม.ป.ป. (เอกสารอัดสำเนา) 


๒๓๒ 




พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 
ประดิษฐาน ณ มุขกระสันตะวันออก พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท 




พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล หรือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงครองราชย์ พ.ศ. ๒๔๗๗-พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงเป็นพระมหา 
กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย เสด็จขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ ระหว่างนั้นประเทศไทย 
ต้องเผชิญกับการสงคราม ทั้งสงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา พระองค์ประทับอยู่ 
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เพื่อทรงศึกษาเล่าเรียน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นพระโอรสองค์แรกชองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ 
เธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงชลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก) กับหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เสด็จ 
พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘ (ตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ณ โรงพยาบาลเมืองไฮเดลแบร์ก (แ 6ฬ6แว6โ3) ประเทศเยอรมนี 
เมื่อแรกประสูติดำรงพระยศหม่อมเจ้า ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรด 
กระหม่อมสถาปนา เป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระองค์มีพระเชษฐภคินี 
๑ พระองค์ คือ หม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนา (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์) และพระอนุชา ๑ พระองค์ คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช 
(พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช) 

เมื่อพระชนกเสด็จกลับประเทศไทยเพื่อรักษาพระอาการประชวร ใน พ.ศ. ๒๔๗๑ พระวรวงศ์ 
เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดลได้เสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมพระชนนี พระเชษฐภคินี 
และพระอนุชา ปีถัดมาพระชนกสิ้นพระชนม์ พระองค์จึงประทับที่เมืองไทยต่อ และทรงเริ่มเข้ารับการ 
ศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ทรงย้ายไปเรียนชั้นประถม 
ศึกษาที่โรงเรียนวัดเทพศึรินทร์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในปีเดียว 
กันนี้ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสลาอัยยิกาเจ้า ทรงเกรงว่าความผันผวนของ 
เหตุการณ์บ้านเมืองอาจส่งผลกระทบต่อพระนัดดา ประกอบกับเรื่องสุขภาพ จึงโปรดให้หม่อมสังวาลย์ 
นำพระโอรส พระธิดา เสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อรับการศึกษาและ 
เป็นผลดีต่อพระพลานามัย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล ได้ทรงศึกษาที่โรงเรียน 
เมียร์มองต์ (เะ(ะ๐!.6 1\/แโ6โก๐ก1:) 

ระหว่างนี้ที่เมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง 
ประกาศสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ (นับตามแบบเก่า) อีกทั้งทรงสละสิทธิ้ในการ 


๒๓๔ 


แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเฑียรบาล พ.ศ. ๒๔๖๗ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาบันทมหิดล 
ทรงอยู่ในลำดับที่ ๑ ในการสืบสันตติวงศ์ สภาผู้แทนราษฎรจึงลงมติเห็นชอบให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ 
ขึ้นครองราชสมบัติ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๘ 
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ขณะพระชนมายุ ๘ พรรษา ๕ เดือน ๑๑ วัน โดยมีพลเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ นาวาตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และเจ้าพระยา 
ยมราช (ข้น สุขุม) เป็นคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองศ์ มีพระราชชนนีถวายพระอภิบาล พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลยังคงประทับที่เมืองโลซานเพื่อทรงศึกษา ใน พ.ศ. ๒๔๗๘ ทรงย้าย 
ไปเรียนที่โรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองค์ ([๓[ธ แ๐น'^6แ6 ป6 1ล รน1556 ^๐กาลกป6) 
พร้อมพระอนุชา โดยทรงศึกษาในสายศึลป็ ทรงศึกษาภาษาละดินและภาษาอังกฤษ พร้อมกันนั้น 
ก็ทรงศึกษาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมันเพราะเป็นภาษาบังคับด้วย ทรงศึกษาจนจบหลักสูตรและ 
ได้รับประกาศนียบัตร อ1[ว1.6ทก6 ป6 8ล(ะ[า6เ.16โ 65 161:1:โ65 

พระราชชนนีทรงอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นอย่างดี พร้อมทรง 
ปฏิบัติต่อพระธิดาและพระโอรสคล้ายคลึงกัน พระองค์เอาพระทัยใส่ในเรื่องสุขภาพ ทรงปลูกผิงให้รัก 
การศึกษา มีคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ให้เรียนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย 
พระพุทธศาสนา และให้รู้จักความเป็นไทย รักเมืองไทย เพื่อเตรียมพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ดี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยครั้งแรกพร้อมพระราชชนนี 
พระเชษฐภคินี และพระอนุชา ระหว่างวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตาม 
คำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาล ในปีนี้เป็นช่วงเวลาที่ไทยสามารถยกเลิกสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกัน 
ที่ผูกมัดไทยด้วยเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขต อัตราภาษีที่ตํ่าตามสนธิสัญญาเบาว์ริงได้อย่างสมบูรณ์ 
ขณะเสด็จนิวัตประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระชนมายุ ๑๓ 
พรรษา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งขณะนั้นประทับที่เกาะปีนัง และ 
ทรงได้เข้าเฝืาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนที่จะเสด็จถึงประเทศไทย ทรงกล่าวถึงด้วยความ 
ชื่นชม ดังความตอนหนึ่งว่า “...สมเด็จพระอานันทมหิดลนั้นพระกิริยาอัธยาศัย หรือ...พระอุปนิสัยดี 
มาก ปีเค้าทรงสติปีญญาผิดเด็กสามัญ และรู้จักวางพระองค์พอเหมาะแก 1 การเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยัง 
ทรงพระเยาว์ ใคร ๆ ไค้เข้าใกล้แล้วปีแต่ชอบและสรรเสริญกันทุกคน... ” และทรงชื่นชมสมเด็จพระ 
ศรีนครินทราบรมราชชนนีในการอภิบาลที่ดีด้วย 

รัฐบาลซึ่งมีพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับเสด็จ 
อย่างสมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระราชดำรัสตอบความตอนหนึ่งว่า 
“...ข้าพเจ้ายินดีมากที่ไค้กลับมาเยี่ยมเมืองไทยที่ข้าพเจ้ารักและคิดถึงอยู่เสมอ...ขอให้ประชาชนอยู่เย็น 
เป็นสุขในความร่มเย็นของรัฐธรรมนูญทั่วกัน...” 


๒๓๕ 


ระหว่าง ๕๙ วันที่เสด็จประทับในเมืองไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายประการ เช่น เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีสมโภชใน 
วโรกาสเสด็จนิวัตพระนคร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการนี้มีการประกาศสถาปนาพระราชชนนี 
เป็น “สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์” เจ้านายฝ่ายเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำพูน น่าน เข้าเฝ็าทูล 
ละอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชทาน 
ธงประจำกองลูกเสือ ทรงเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญ ประทับสามล้อพระที่นั่งทอดพระเนตรงาน 
ทอดพระเนตรการประกอบอาชีพของราษฎร เช่น การทำนา จับปลา 

ระหว่างที่ประทับในพระนคร ประชาชนที่ทราบข่าวจะคอยเฝ็ารับเสด็จทุกแห่ง ก่อนที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจะเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อทรงศึกษาต่อ มี 
พระราชดำรัสต่อประชาชนทางวิทยุกระจายเสียงความตอนหนึ่งว่า “...ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนจนสำเร็จ 
เพื่อจะได้มาสนองคุฌชาติที่รักของเรา ในการที่ข้าพเจ้าจะลาท่านไปนี้ ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่าน 
ทั้งหลายมีความสุขความเจริญทั่วกัน...” 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลพร้อมสมเด็จพระราชชนนีฯ พระเชษฐภคินี และ 
พระอนุชา เสด็จถึงสวิตเซอร์แลนด์ในด้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรง 
เกิดขึ้นในสังคมโลก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลก็ทรงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับ 
การศึกษาดังที่ทรงให้คำมั่นสัญญาไว้ ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ เมื่อทรงสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเดิม 
ทรงเข้าศึกษาวิชานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโลซาน ๒ ปีต่อมาทรงสอบไล่ได้ ร6โกเ ป(ว(ะปวโล1 6ก □โ๐เป 
และตั้งพระราชหฤทัยจะศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไป 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ สิ้นสุดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลก็ทรงบรรลุนิติภาวะ และเสด็จนิวัตประเทศไทยเป็นครั้งที่ ๒ 
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญชองรัฐบาล เพื่อเยี่ยมเยือนและบำรุงขวัญประชาชนเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๘ โดยมีประชาชนมาเฝืารับเสด็จอย่างเนืองแน่น ต่อมาในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ซึ่งเป็นวัน 
รัฐธรรมนูญ มีพระราชดำรัสต่อประชาชนความตอนหนึ่งว่า 


...ข้าพเจ้าเชื่อว่า ถ้าคนไทยทุกคนถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติ 
หน้าที่ของตนให้ดีด้วยความชื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกซ์ 
ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้ ข้าพเจ้าจึงขอร้องให้ท่านทุกคนได้ช่วยกันทำหน้าที่ 
ของตนโดยขันแข็งและขอให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันจริงๆ เพี่อชาติจะได้ดำรงอยู่ใน 
ความวัฒนาถาวรสบไป... 


๒๓๖ 


ระหว่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย เช่น 
เสด็จพระราชดำเนินตรวจพลสวนสนามของกองทัพพันธมิตรพร้อมกับ ลอร์ด หลุยส์ เมานต์แบตเทน 
(1๐โ0เ 1๐๓5 เ)/1๐นก*1ว3ท:6 ท) ผู้บัญชาการทหารฝ่ายพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ 
ท้องสนามหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในหลายจังหวัด เสด็จพระราชดำเนินไป 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เสด็จประพาสสำเพ็ง ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึก 
ที่ดีต่อกันระหว่างคนไทยกับคนจีนหลังเกิดความร้าวฉานจนมีการต่อสู้กันในเดือนกันยายน พ.ศ. 
๒๔๘๘ การเสด็จคเงนั้นมีชาวจีน ไทย แขก ตั้งแถวรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาเอกทางด้านกฎหมายในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่ในวันที่ ๙ มิถุนายน ก่อนการ 
เสด็จกลับเพียง ๔ วัน ได้เสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนในที่พระบรรทม ขณะพระชนมายุเพียง ๒๐ 
พรรษา ๙ เดือน ยังความโศกเศร้าอาลัยแก่คนไทยทั้งมวลทุกเชื้อชาติ ศาสนา 

รัฐบาลไดให้ความเห็นชอบอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช ชื้นครอง 
ราชสมบัติต่อ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีขึ้น 
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ ท้องสนามหลวง 

ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงประกาศเฉลิม 
พระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาบันทมหิดลอย่างสังเขปว่า “พระบาทสมเด็จพระ 
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” 

อนึ่ง รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสด็จพระราชสมภพ เป็น 
วันเยาวชนแห่งชาติ 


วุฒิชัย มูลศิลป็ 


เอกสารอ้างอิง 

กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า. เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษ , ตริย์. กรุงเทพฯ: 
ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๔๓๐. (จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญ 
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ ธันวาคม ๒๔๓๐) 

. แม่เล่าให้พัง. กรุงเทพฯ: สำนักราชเลขาธิการ, ๒๔๓๘. 

รอง ศยามานนท์. ประวติศาสตร์ไทยในระบอบประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: ไทยจัฒนาพานิช, ๒๔๒๐. 

ราชบัณฑิตยสถาน. ใต้ร่มพระบารมีจักรินฤบดินทร์ สยามินทราธิราช. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗. 

วุฒิชัย มูลศิลป็ และคณะ. พระมหากบัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: เกรท เอ็ดดูเคชน, ม.ป.ป. 


๒๓๗ 





พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระสีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 
เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 



























พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาล ที่ ๙ แห่ง 
พระราชวงศ์จักรี ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย 
พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ 
ณ โรงพยาบาลเมานต์ออเบิร์น ((ป๐นก!: /\นเวนโก) เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตต์ (เทลรรลร!านร6๙5) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อแรกประสูติมีพระนามว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช มี 
พระเชษฐภคินีและพระบรมเชษฐาธิราช คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 
นราธิวาสราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม ๒๔๖๖-๒ มกราคม ๒๔๔๑) และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกประชวรสวรรคตในวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ขณะนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาไม่ถึง ๒ พรรษา ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ขณะมีพระชนม- 
พรรษา ๔ พรรษา ได้เสด็จเช้าทรงศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๗๖ จึง 
เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินี และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ไปประทับที่ 
เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงศึกษาที่โรงเรียนเมียร์มองต์ ([๓[ธ เท1โ6๓๐ก!:) แล้วทรง 
ศึกษาต่อที่โรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองค์ ^๐ว๒ แ๐นV6แ6 ป6 เล รน1556 เ๖ทาลกปธ) 
เมืองชายยี ซูร โลซาน ((ะหลเแ7-5นโ 1ลนรลกก6) พ.ศ. ๒๔๘๑ ทรงจบการศึกษาจากโรงเรียนยิมนาส 
คลาสสิค ก็องโตนาล (ธ7บวก356 (ปลรรเฤบ6 (รลก!:๐กลI) แห่งเมืองโลซาน ทรงได้รับประกาศนียบัตร 
ทางอักษรศาสตร์ จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ 

ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ 
รัฐบาลได้กราบทูลเชิญพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลใน พ.ศ. ๒๔๗๗ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงได้ 
รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช 

ต่อมาในวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาน้นทมหิดลสวรรคต ณ 
พระที่นั้งบรมพิมาน รัฐบาลโดยความเห็นชอบของรัฐสภาจึงอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในวันเดียวกันขณะที่มีพระชนมพรรษายังไม่เต็ม ๑๙ 
พรรษา และยังทรงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยโลซาน เมื่อจัดการพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อานันทมหิดลแล้ว พระองค์ได้เสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๙ 


๒๓๙ 


เมื่อเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าพระองค์ 
จะต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ปกครองประชาชนให้ร่มเย็นเป็นสุข จึงทรงเปลี่ยนแนวทางการศึกษาใหม่ 
จากวิชาวิทยาศาสตร์มาเป็นวิชาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ (น66ท๐6 6* 0๐^๐โ ล 1: 65 
ร6เ6ก665 ร๐๐ล165) ทั้งนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทรงดำรงฐานะพระมหากษัตริย์ต่อไป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวอานันทมหิดลในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ แล้วกำหนดจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
สมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตี้ กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ 
พันวัสสาอัยยิกาเจ้า วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ครั้นวันที่ ๕ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณ 
ราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง 

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์จะมีพระบรม- 
ราชโองการครั้งแรกหลังจากที่ทรงรับราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยว่า “เราจะครองแผ่นดินโดย 
ธรรม เฟือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” แล้วทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรง 
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยา โดยมีพระปรมาภิไธย 
จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

พระปฐมบรมราชโองการในวันบรมราชาภิเษกนี้ แม้จะสั้นแต่ก็ได้ความลึกซึ้ง อันแสดงให้เห็นถึง 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ และนับแต่นั้นมาตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ 
ได้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตลอดมา ทรง 
ตั้งพระราชปณิธานว่าจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดให้ทั่วประเทศโดยเริ่มที่ 
ภาคกลางก่อน แล้วจะเสด็จยังภาคอื่น ๆ จนครบทุกภาค การเสด็จเยี่ยมราษฎรตามพระราชปณิธาน 
นี้เองที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงทุกข์สุขและความเป็นอยู่ของราษฎร จนนำมา 
ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ที่ครอบคลุมปัญหาทุกด้านของประชาชน ก่อให้เกิด 
ความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ 
ที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งไม่มีชาติใดเสมอเหมือน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีฐานะเป็นองค์พระประมุขของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย และทรงมีกรอบในการปฏิบัติพระราชภารกิจและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อความ 
ผาสุกของราษฎร การดำรงฐานะพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยนั้นทำให้พระบาทสมเด็จ 


๒๔๐ 


พระเจ้าอยู่หัวทรงเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินได้น้อยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญดังที่มี 
คำกล่าวว่า “พระมหากษัตริย์ทรงปกเกล้า แต่มิได้ทรงปกครอง” และจะต้องวางพระองค์เป็นกลาง 
ทางการเมือง ซึ่งแม้พระราชอำนาจที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญจะมีอยู่อย่างจำกัด แต่เนื่องจากความ 
สัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนเป็นไปอย่างแน่นแฟ้น จึงมีพระราชสถานะและพระราช- 
ย์านาจตามจารีตประเพณีที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ โดยที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะทรงอยู่ใน 
ฐานะที่ทรงเป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของประชาชนชาวไทย จึงทรงเป็นประมุขหรือผู้นำที่เปียมด้วย 
พระบารมี พระราชอำนาจของพระองค์ตามจารีตประเพณีจึงเกิดจากพระบารมีอย่างแท้จริง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความปรองดองของชนในชาติ 
ยามที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตการณ์ และไม่มีผู้ใดสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ประชาชนทุกคนคาดหวังว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงแก้ไขปัญหาได้ ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๔๑๖ และเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ ซึ่งคนไทยต้องเผชิญหน้ากันเองนั้น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดใช้พระบารมีจนทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบเรียบร้อยได้ ซึ่งไม่มี 
พระมหากษัตริย์หรือประมุขของรัฐใดที่จะทำได้เช่นนี้ 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหา 
สำคัญของชาติหลายประการ เช่น พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้พระราชทานพระราชดำรัส 
เรื่องความพอควร พออยู่ พอกิน มีความสงบมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ดังพระราชดำรัสที่พระราชทาน 
แก่คณะผู้แทนสมาคม องค์การศาสนา ครู นักเรียนโรงเรียนต่างๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าเฝีาฯ 
ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันพุธที่ ๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๑๗ ว่า 

ทั้งนี้ คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองล้าสมัยว่าเมีองไทยเชย ว่าเมืองไทย 
ไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่ แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทย 
พออยู่พอกิน มีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่ 
แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน มีความสงบ 
เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ 
ประเทศต่างๆในโลกนี้กำลังตก กำลังแย่ กำลังยุ่งเพราะแสวงหาความยิ่งยวดทั้งในอำนาจ 
ทั้งในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ทางอุตสาหกรรม ทางลัทธิ ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็น 
ผู้ที่มีความคิด และมีอิทธิพล มีพลังที่จะท่าให้ผู้อื่นซึ่งมีความเห็นเหมือนกัน ช่วยกันรักษา 
ส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอยํ้า พอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ ไม่ให้คนอื่นมาแย่ง 
คุณสมบัติจากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลา 


๒๔© 


พระราชดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เมื่อประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤตทาง 
เศรษฐกิจอย่างรุนแรงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในวงกว้าง ตั้งแต่ 
ธุรกิจขนาดใหญ่จนถึงประชาชนในชนบท จนทำให้การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินของ 
ประเทศต้องตกอยู่ใต้อำนาจการกำกับและการควบคุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ แหโ 
(เก1:6โกลชอกลI เห(วก6*817 กป) ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ประเทศไทยจำเป็นต้องแสวงหา 
มาตรการแกิไขปัญหาเพื่อความอยู่รอดของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
แก่คนไทยโดยเน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก และมีจุดเริ่มด้นที่การฟืนฟูเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมความสามัคคี 
ของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเสาถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ว่า “การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ 
เราพออยู่พอกิน และปีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอปีพอกิน แบบพอปีพอกินหมายความว่า อุ้มชูตัวเอง 
ไว้ไห้ปีความพอเพียงกับตัวเอง ” มีพระราชดำริว่า “ถ้าสามารถที่จะเปลี่ยนให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบ 
พอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด แม้จะไม่ถึงครึ่ง อาจจะเศษหนึ่งส่วนลี่ ก็จะสามารถที่จะอยู่ไต้’’ และในปีต่อมา 
ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเสาฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยทรงอธิบาย 
ถึงการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่า 

...ควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใซ้ได้ แม้จะเป็น 
เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ หมายความว่าวิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ไม่ต้องทำทั้งหมด และขอ 
เติมว่าถ้าทำทั้งหมดก็จะทำไม , ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งหรีอแม้หมู่บ้านหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียง 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหิน สมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ำ ซึ่งไม่ต้อง 
อาศัยหมู่บ้านอื่น เพราะว่าหมู่อี่นก็เป็นศัตรูทั้งนั้น ตีกัน ไม่ใช่ร่วมมือกัน จึงต้องทำเศรษฐกิจ 
พอเพียง แต่ละคนต้องหาที่อยู่ ก็หาอุโมงค์หาถ้า ต้องหาอาหาร คือไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ 
ตามที่มี หรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เอง ไปส่าสัตร์ กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์ในถ้านั้นก็มี 
เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ปฏิบัติได้ 

ต่อมารัฐบาลได้อัญเชิญแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนา 
และการบริหารประเทศ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕- 
พ.ศ. ๒๕๔๙) และฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-พ.ศ. ๒๔๕๔) นอกจากนี้ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยังบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๔๐ อีกด้วย 


๒๔๒ 


แนวพระราชดำริสำคัญอีกประการหนึ่งที่พระราชทานเพื่อแก้ไขปัญหาของชาติ คือพระราชดำริ 
ในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยหลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
โดยได้พระราชทานหลักปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาแก , รัฐบาลเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่า “ให้พยายามทำความ 
เข้าใจป้ญหา เข้าถึงประชาชน และร่วมกันพัฒนา” 

นับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความปรองดองให้ 
เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งในยามปกติและในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ โดยการปฏิบัติด้วยพระองค์เองและ 
พระราชทานแนวพระราชดำริให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้สังคมโดยรวมอยู่ 
ร่วมกันอย่างสงบสุขในที่สุด การสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น สิ่งสำคัญคือความเป็น 
ธรรมที่ราษฎรพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีบทบาทในการ 
พระราชทานความเป็นธรรมแก่ราษฎรตลอดมา ทั้งการใช้พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นๆ พระองค์ใส่พระทัยเรื่องฎีกาขอพระราชทาน 
อภัยโทษแก่นักโทษซึ่งต้องโทษเป็นอันมาก ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเกี่ยวกับชีวิตและอิสรภาพ 
ของราษฎรโดยตรง เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ที่ต้องโทษได้มีโอกาสกลับตัวประพฤติตนเป็น 
พลเมืองดี และกลับมาบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ 
ยังได้พระราชทานความช่วยเหลือในเรื่องที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีการ้องทุกข์ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 
คดีความด้วย 

นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติ 
พระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนาด้วยการทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติ 
ปัญญาเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ปรากฏให้เห็นเป็นพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์ 
และบำรุงสุขชองประชาชนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก ซึ่งได้เริ่มด้นตั้งแต่ 
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นด้นมา 

พระราชกรณียกิจในช่วงสมัยต้นๆแห่งการครองราชสมบัติเป็นลักษณะของการพัฒนาสังคม 
เช่น การรณรงค์หาทุนเพื่อก่อสร้างอาคารพยาบาล การต่อสู้โรคเรื้อนชองมูลนิธิราชประชาสมาลัย 
การจัดตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน การเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับในต่างจังหวัด เป็นโอกาส 
ให้พระองค์ทรงรับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่อย่างแท้จริงของประชาชน พระราชกรณียกิจของพระองค์จึง 
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นประจักษ์ว่า ความทุกข์ของประชาชนไทยมิได้มีเพียงในชนบทที่ห่างไกล 
เท่านั้น แม้แต่ในกรุงเทพมหานครก็ยังมีปัญหาที่ทำให้ต้องพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน 
ทั้งปัญหานํ้าท่วมและปัญหาการจราจร งานพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นส่วนที่สามารถช่วยให้การบริหาร 
ราชการแผ่นดินของทางราชการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 


๒๔๓ 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นสำหรับสอนบุตรหลานผู้ป่วยโรคเรื้อน 







พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร 
เพื่อทรงทราบปัญหาและความเดือดร้อนโดยตรง 



แนวพระราชดำริที่พระราชทานเพื่อนำไปปฏิบัติรวมทั้งที่ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างมีหลักใหญ่ 
๒ ประการ คือ พัฒนาความเป็นอยู่เพื่อให้ราษฎรมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือมีปัจจัย ๔ เพียงพอ 
ในการดำรงชีวิต และพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความสามารถในการประกอบการงานเพื่อสร้างความ 
มั่นคงให้ชีวิต โดยทรงมุ่ง “หลักการพึ่งตนเอง” ทรงเน้นความสามัคคีที่ทำให้การร่วมกันประกอบ 
กิจกรรมใด ๆ ก็ตามประสบความสำเร็จ การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ จึงทรง 
เน้นการอยู่รวมกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และด้วย 
นํ้าพระราชหฤทัยที่เปียมด้วยพระเมตตาต่อราษฎรและพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล จึงเป็นส่วนสำคัญ 
อย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศและความเป็นอยู่ของราษฎรไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ที่มีบทบาท 
อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในการพัฒนาชาติและพัฒนาคน เสมือนว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะ 
“ที่ปรึกษาของชาติ” โดยทรงยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นบทบาทที่ไม่ได้พบเห็น 
ในประเทศใดในโลกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติ 
อย่างหนักและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้ 
ดีขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะผู้ยากไร้[นชนบท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นเรื่องการเกษตร 
ซึ่งเป็นอาชีพหลักชองราษฎรทั้งประเทศ โดยทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
เช่น แหล่งนํ้า ดิน และป่าไม้ ทรงตระหนักว่านํ้าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งและเป็นความต้องการอย่างมาก 
ของราษฎรในชนบท ทั้งการใช้อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร พระองค์สนพระราชหฤทัยเรื่อง 
การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร และทรงเน้นการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งป่าไม้อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ 
สำคัญของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการในด้านการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร จนเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ แนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการจัดการทรัพยากรนํ้าและที่ดิน 
เพื่อการเกษตร เป็นแนวพระราชดำริที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สำคัญยิ่งคืองานพัฒนาที่ 
เกี่ยวข้องกับนํ้า ศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับนํ้า ทั้งการพัฒนา การจัดหาแหล่งนํ้า การเก็บกักนํ้า การ 
ระบาย การควบคุม การทำนํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี ตลอดจนการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม พระราชกรณียกิจ 
ในช่วงต้น ๆ แห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ทรงเน้นเรื่อง 
ความสำคัญของแหล่งนํ้าเพื่อใช้ในการอุปโภคและการเกษตรกรรม ทรงเชื่อว่าเมื่อใดที่สามารถแก้ไข 
หรือบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องนํ้าให้ราษฎร หรือให้ราษฎรมีนํ้ากินนํ้าใช้เพื่อการเพาะปลูกได้แล้ว 
ราษฎรก็ย่อมจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาเรื่องแหล่งนํ้าของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเริ่มตั้งแต่ปลาย พ.ศ. ๒๕๐๕ ล่งผลให้มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมาก 


๒๔๖ 


ที่เกี่ยวกับทรัพยากรนํ้า นอกจากนี้ ความสนพระราชหฤทัยเรื่องนํ้าของพระองค์ มิได้จำกัดอยู่เฉพาะ 
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าด้วยวิธีการจัดสร้างแหล่งนํ้าถาวร ซึ่งอาจจะเป็นอ่างเก็บนํ้าหรือฝายให้ราษฎร 
ในท้องถิ่นต่างๆมีนํ้าใช้โดยไม่ขาดแคลนเท่านั้น แต่ยังทรงหาวิธีการจัดหานํ้าช่วยเหลือราษฎร จึงเกิด 
แนวพระราชดำริเรื่อง “ฝนหลวง” ขึ้น โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๘ 
และได้เริ่มทำฝนเทียมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๑๒ จากนั้นการค้นคว้าพัฒนาเกี่ยวกับ 
ฝนหลวงก็ได้ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทรงทดลองวิจัยด้วยพระองค์เอง และพระราชทานพระราชทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ร่วมเป็นค่าใช้จ่าย ด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นเวลาเกือบ ๓๐ ปี ด้วยพระปรีชาสามารถ 
และพระอัจฉริยภาพ ทำให้สามารถกำหนดบังคับฝนให้ตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายได้ ฝนหลวงที่มุ่งหวัง 
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งได้ขยายไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยการ 
ช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนนํ้าหรือฝนทิ้งช่วง และช่วยด้านการอุปโภคบริโภค ประเทศไทยได้ 
จดทะเบียนเทคโนโลยีฝนหลวงกับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเป็นครั้งแรกเมื่อ 
พ.ศ. ๒๔๒๔ ต่อมาองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเมื่อวันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐ ในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงเป็นผู้ริเริ่มบุกเบิกกิจกรรมดัดแปร 
สภาพอากาศให้เกิดฝนในภูมิภาคเขตร้อนมีความเป็นไปได้และก้าวหน้ามาจนปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ยังมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานั้าเสีย เช่น โครงการ “นํ้าดีไล่นํ้าเสีย” ใน 
การแก้ไขปัญหามลพิษทางนั้า โดยทรงใช้นั้าที่มีคุณภาพดีจากแม่นํ้าเจ้าพระยาให้ช่วยผลักดันและ 
เจือจางนํ้าเน่าเสียให้ออกจากแหล่งนั้าของชุมชนภายในเมืองตามคลองต่าง ๆ เช่น คลองบางเขน 
คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบางลำพู พระราชดำริเรื่องบำบัดนํ้าเสียโดย 
หลักการนี้เป็นวิธีการที่ง่าย ประหยัดพลังงาน และสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา มีพระราชดำริให้ใช้บึง 
มักกะสันเป็นที่รองรับนํ้าเสียจากชุมชนในเขตปริมณฑลและในกรุงเทพมหานคร โดยทรงเปรียบเทียบ 
ว่า “บึงมักกะสัน” เป็นเสมือนดัง “ไตธรรมชาติ” ของกรุงเทพมหานครที่เก็บกักและฟอกนํ้าเสีย 
ตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักและระบายนํ้าในฤดูฝน และยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการทดลองใช้ผักตบชวามา 
ช่วยดูดซับความสกปรก รวมทั้งสารพิษต่างๆจากนั้าเน่าเสีย ประกอบกับเครื่องบำบัดนํ้าเสียแบบต่างๆ 
ที่ได้ทรงคิดค้นประดิษฐ์ขึ้น โดยเน้นที่วิธีการเรียบง่าย ประหยัด และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ 
แก่ประชาชนในพื้นที่ และบึงพระราม ๙ ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ใช้เครื่องเติมอากาศลงในนํ้า ซึ่งได้ผลดีเป็นอย่างยิ่ง อันล่งผลให้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

สำหรับปัญหาอุทกภัยซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์แก่ประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 
พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาแก้ไข ป้องกัน หรือช่วยบรรเทาปัญหานํ้าใน 
แม่นี้'าลำคลอง 1 ซึ่งมีระดับสูง'ในฤดูนํ้าหลาก ทรงเห็นความสำคัญของการควบคุมนํ้าเป็นอย่างยิ่ง 
พระราชทานแนวทางแก่ไขปัญหานํ้าท่วมด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ เช่นโครงการ 


๒๔๗ 


พัฒนาลุ่มแม่นํ้าป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริให้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหานํ้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกและปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพื่อการ 
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร และได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานศึกษาความ 
เหมาะสมของโครงการเขื่อนเก็บกักนํ้าแม่นํ้าป่าสักอย่างจริงจังเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้า 
และปัญหาอุทกภัย ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการเขื่อนเก็บกักนํ้าแม่นํ้า 
ป่าสักได้ โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ และได้พระราชทานนามว่า เขื่อนป่าสัก 
ชลสิทธี้ แนวพระราชดำริที่สำคัญในการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งคือ “โครงการ 
แก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในพื้นที่ส่งตะวันออกและส่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ 
แก่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ต่าง ๆทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร 
พระองศ์ได้พระราชทานพระราชดำริแก่ส่วนราชการและองค์การต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหานํ้า ป่าไม้ และ 
สภาพปัญหาที่เกิดจากดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นป่าชายเลนอันเป็นแหล่งเจริญเติบโตของสัตว์นํ้า 
นานาชนิด พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น 
หลายแห่ง ซึ่งที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ทรงใช้วิธี 
“แกล้งดิน” ทำให้บริเวณพื้นดินที่เปล่าประโยชน์และไม่สามารถทำอะไรได้กลับพืนคืนสภาพ สามารถ 
ทำการเพาะปลูกได้อีกครั้งหนึ่ง ทำให้พืชเศรษฐกิจต่างๆ สามารถเจริญงอกงามให้ผลผลิตได้อันเป็น 
ประโยชน์ต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนในภูมิภาคนั้น ๆ การพัฒนาในเรื่องดินตามพระราชดำริ 
ที่สำคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการเสื่อมโทรมและพังทลายของดิน การปลูก 
หญ้าแฝกตามพระราชดำรินี้ได้รับการยอมรับจากธนาคารโลกว่า “ประเทศไทยทำได้ผลอย่างเต็มที่และ 
ปีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม” และเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๖ เก*6โกลบ๐กลI ๐รเ๐ก 
(1๐ก!โ๐! /\55๐(ะ1ล!:เอก (1^(17\) ได้มีมติให้ถวายรางวัล 71า6 เก!6โกล!!๐กล! ^โ๐51๐ก (1๐ก!:โ๐! 
/\55๐(ะเล!เอก’ร เก!6โกล!!๐กล! 1\/!ธกํ! /\พลฟ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ทรงเป็น 
แบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและนั้า 

ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยและ 
ทรงตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่เริ่มเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นต้นมา ทรงห่วง 
ในเรื่องปริมาณป่าไม้ที่ลดลง ได้ทรงด้นหาวิธีการต่างๆที่จะเพิ่มปริมาณป่าไม้ให้มากชื้น มีพระราชดำริ 
ที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการสร้างความสำนึกให้รักป่าไม้ร่วมกันมากกว่าวิธีการใช้อำนาจบังคับ ดัง 
พระราชดำริที่พระราชทานตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ให้มีการปลูกต้นไม้ ๓ ชนิดที่แตกต่างกัน คือ 
ไม้ผล ไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานและสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชดำริเรื่องการปลูกป่าอีกหลายประการ เช่น การ 
ปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าในที่สูง การปลูกป่าต้นนํ้าที่ลำธาร หรือการปลูกป่าธรรมชาติ และการ 


๒๔๘ 


ปลูกป่า ๓ อย่าง ได้ประโยชน์ ๔ อย่าง 

แนวพระราชดำริด้านการเกษตรที่สำคัญคือ “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ 
มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็มีนํ้าไวใช้ตลอดปีเป็นการอำนวยประโยชน์ต่อทั้งด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป “ทฤษฎีใหม่” จึงเป็นแนวทางหรือ 
หลักการในการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยทรงเริ่มการทดลองที่วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี และแพร่หลาย 
จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าทดลองและวิจัยด้านการเกษตรเป็นโครงการส่วน 
พระองค์มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ในบริเวณสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงแบ่งโครงการส่วน 
พระองค์เป็น ๒ แบบ คือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจและโครงการกึ่งธุรกิจ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ 
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยทรงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูน 
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านอาหารและ 
สนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายได้จากภาคเกษตร อีกทั้งยังเน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติด้วย เช่น นาข้าวทดลอง การเลี้ยงปลานิล การผลิตแก๊สชีวภาพ ห้องปฏิบัติการ 
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตจากโครงการส่วนพระองค์สวน 
จิตรลดา ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อขยายพันธุ้ไม้ โครงการบำบัดนํ้าเสีย และโครงการ 
สาหร่ายเกลียวทอง ซึ่งนำมาผลิตเป็นอาหารปลา ส่วนโครงการกึ่งธุรกิจซึ่งเป็นโครงการที่มีการจำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ในราคาย่อมเยาโดยไม่หวังผลกำไรอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น โรงโคนม สวนจิตรลดา 
โรงนมผงสวนดุสิต ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา โรงนมเม็ดสวนดุสิต 
โรงเนยแข็งโรงกลั่นแอลกอฮอล์ โรงเพาะเห็ด โรงนํ้าผลไม้กระป๋องโครงการต่างๆเหล่านี้เน้นการนำ 
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยทางการเกษตรที่มีอยู่มาใช้อย่างประหยัดและเน้นประโยชน์สูงสุด เพื่อ 
นำผลการทดลองออกเผยแพร่เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร 

โครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอีกโครงการหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
ก่อตั้งขึ้นคือ โครงการหลวง โดยเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับ ณ 
พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ และได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวเขาที่มีฐานะยากจน ปลูกล่น 
และทำลายป่าไม้ต้นนํ้าลำธาร จึงทรงริเริ่มส่งเสริมการเกษตรแก่ชาวเขาโดยพระราชทานพันธุพืช 
พันธุสัตว์ เพื่อทดแทนการปลูกริ่เน ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งโครงการ 
ส่วนพระองค์ขึ้นชื่อโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงพัฒนา 
ชาวเขา โครงการหลวงไดให้ทุนสนับสบุนนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ หน่วยราชการต่างๆให้ทำการวิจัยจำนวนมาก โครงการวิจัยต่างๆล้วนเกี่ยวข้องกับ 
การเกษตร เช่น โครงการวิจัยไม้ผล โครงการวิจัยพืชผัก โครงการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ โครงการวิจัย 


๒๔๙ 







พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตร 
สภาพพื้นที่และผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวง 





พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน 
ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆ 






พืชไร่ โครงการวิจัยศัตรูพืช โครงการวิจัยงานเลี้ยงสัตว์ โครงการวิจัยงานขยายพันธุพืช นอกจาก 
การวิจัยแล้ว โครงการหลวงยังขยายผลไปสู่การปฏิบัติ โดยชักชวนเกษตรกรชาวเขาเข้ามาร่วมมือ 
ดำเนินการเชิงการค้าพร้อมไปกับงานวิจัย ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในแปลงเกษตรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม 
ติดต่อกันไป ส่งผลให้งานส่งเสริมปลูกพืชทดแทน?๒ทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นมาก พร้อมกับการแก้ไข 
ปัญหาในพื้นที่การเกษตรก็สามารถทำได้อย่างจริงจัง งานของโครงการหลวงได้รับการยอมรับว่าเป็น 
วิธีการแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกผิ่เนที่ทำได้อย่างสันติวิธีที่สุด และยังเป็นการช่วยชาวเขาให้มีอาชีพมั่นคง 
มูลนิธิแมกไซไซแห่งประเทศฟิลิปปินส์จึงประกาศให้โครงการหลวงเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ 
ในด้าน เท*'6โกลป๐กล I บกปธโ5*ลกปเก5 เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ปัจจุบันโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อสาธารณประโยชน์ที่มุ่งทำงานวิจัยที่ต้องการ 
พัฒนาและการผลิตที่แน่นอน มีตลาดรองรับ รวมทั้งเป็นโครงการนำร่องและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ใหม่ ๆ ที่สำคัญแก่การพัฒนาในที่สูง การสร้างมูลค่าเพิ่มกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง 
โดยมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาสภาพต้นนํ้าลำธารที่สำคัญของประเทศไว้ด้วย 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการสาธารณสุข ซึ่งพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินตามรอยพระบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ 
ทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ 
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่กองวิทยาศาสตร์ สภากาชาดไทย เพื่อสร้าง “อาคารมหิดล 
วงศาบุสรณ์” เป็นศูนย์ผลิตวัคซีน บี.ซี.จี. ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันวัณโรค เพราะขณะนั้นประเทศไทยยัง 
ผลิตเองไม่ได้ การผลิตวัคซีนได้ทำให้การควบคุมโรคสะดวกขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยัง 
สนพระราชหฤทัยปัญหาโรคเรื้อนเป็นอย่างมาก ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ในการ 
จัดตั้งกองทุนราชประชาสมาลัย ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปราบปรามโรคเรื้อน และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ 
สร้างโรงเรียนสำหรับบุตรหลานผู้ป่วยโรคเรื้อนขึ้น พระราชทานนามว่า โรงเรียนราชประชาสมาสัย 
ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ทรงพบว่า ราษฎรส่วนหนึ่งมีสุขภาพ 
ไม่สมบูรณ์เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ในการรักษา ขาดผู้รักษา หรืออยู่ห่างไกลสถานรักษา และจำนวน 
ไม่น้อยที่ขาดอาหาร จึงทรงเริ่มจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานตั้งแต่ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ ทั้งทางบก 
และทางนํ้า โดยใช้จ่ายจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทั้งสิ้น นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มีพระราชดำริถึงความสำคัญชองการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดย 
โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งทุนการศึกษาขั้นสูงสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ 
ในประเทศไทยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยพระราชทานทุนอานันทมหิดล ซึ่งต่อมาเปลี่ยนสถานภาพ 
จากทุนเป็นมูลนิธิอาบันทมหิดล และได้ขยายการพระราชทานทุนให้แก่นักศึกษาในสาขาอื่นด้วยนอกจาก 


๒๕๒ 


แพทยศาสตร์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัย 
ทางการแพทย์และสาธารณสุข คือการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (เ 3 เาท06 IV!ลเาเ0เ๐I 
/\ผลเปร) โดยรัฐบาลได้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไวในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมอบรางวัลแก่บุคคลหรือองค์กร 
จากทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และลัทธิ 
การปกครอง ซึ่งมีผลช่วยให้คุณภาพชีวิตของมนุษยชาติดีขึ้น ทั้งนี้มีผู้!ด้รับพระราชทานรางวัลใน พ.ศ. 
๒๕๓๕ เป็นครั้งแรก พระราชกรณียกิจทางการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก 

พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ เห็นได้จาก 
โครงการต่าง ๆ จำนวนมากที่ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ราษฎรมีความผาสุกอย่างแท้จริง ซึ่งครอบคลุม 
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการต่าง ๆ ที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินการเพื่อประชาชนนั้น แยกได้เป็นโครงการตามพระราช- 
ประสงค์ คือ โครงการที่ทรงศึกษา ทดลอง ปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วน 
พระองค์ เมื่อได้ผลดีก็จะให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินงานต่อไป โครงการหลวง คือการพัฒนาชีวิต 
ตามความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาให้ดีขึ้น ชักจูงให้เลิกปลูก‘ส่น งดการตัดไม้ทำลายป่า และทำไร่ 
เลื่อนลอย โครงการตามพระราชดำริ คือโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและเสนอแนะให้รัฐบาลเข้าร่วม 
ดำเนินงานตามพระราชดำริ ปัจจุบันเรียกว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาค 
ของประเทศไทย 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นโครงการที่ทรงวางแผนเพื่อการพัฒนา ซึ่งเกิดจากการ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และทรง 
พบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกษตรกรรม จึงได้พระราชทานคำแนะนำเพื่อนำ 
ไปปฏิบัติจนได้ผลดีและได้รับการยอมรับจากผู้ปฏิบัติงานทั้งหลายว่าสมควรยิ่งที่จะดำเนินตาม 
พระราชดำริ พระราชดำริเริ่มแรกอันเป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนเริ่มชื้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดย 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมประมงนำพันธุปลาหมอเทศจากปีนัง ซึ่งได้รับจากผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การประมงขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเข้าไปเลี้ยงในสระนํ้า บริเวณพระที่นั่ง 
อัมพรสถาน และเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
พันธุปลาหมอเทศแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ นำไปเลี้ยงเผยแพร่ชยายพันธุแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 
ของตนเพื่อจะได้มีอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่นับได้ว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกเกิดขึ้น 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรถ 


๒๕๓ 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
ซึ่งทรงจัดตั้งในพื้นที่พรุของภาคใต้ 



บูลโดเซอร์ให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวร ไปสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคล ตำบล 
หินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมา และนำผลผลิต 
ออกมาจำหน่ายยังชุมชนภายนอกได้สะดวกขึ้น จากนั้นใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้พระราชทานพระราชดำริ 
ให้สร้างอ่างเก็บนํ้าเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาความแห้งแล้งและความ 
เดือดร้อนของราษฎร และสร้างเสร็จใช้ประโยชน์ได้ใน พ.ศ. ๒๔๐๖ ซึ่งนับเป็นโครงการพระราชดำริ 
ทางด้านชลประทานแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวได้ว่าโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริในระหว่างเริ่มแรกเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแกไขปัญหาของราษฎรเพื่อส่งเสริมให้มี 
ความอยู่ดีกินดีขึ้นทั้งสิ้น และโดยที่ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงทรงเน้นการศึกษา 
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร การพัฒนาที่ดิน และการชลประทาน 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีทั้งสิ้นกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ 
อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม แยกเป็นประเภทต่างๆ คือ การเกษตร 
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การพัฒนาแหล่งนํ้า การส่งเสริมอาชีพ การคมนาคมสื่อสาร สวัสดิการสังคม 
ฯลฯ 

การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริขึ้นนั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเป็นแหล่งความรู้ให้แก'ราษฎร เพื่อให้ 
เป็นตัวอย่างนำไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม 
ต่าง ๆ อันจะทำให้เกษตรกรเหล่านี้มีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวเพิ่มขึ้น ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริในทุกภูมิภาคจำนวน ๖ ศูนย์ 
ได้แก่ (๑) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน (๒) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย (๓) ศูนย์ศึกษา 
การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน (๕) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ 
(๖) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ทดลอง ทดสอบ และแสวงหาวิธีการ 
พัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ศูนย์ศึกษาฯ จึงเปรียบเสมือน 
“ตัวแบบ” ของความสำเร็จที่จะเป็นแนวทางและตัวอย่างของผลสำเร็จให้แก่พื้นที่อื่นๆ เป็น “ศูนย์ 
บริการแบบเบ็ดเสร็จ” คือสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ทุกเรื่อง ทั้งด้านการปรับปรุงบำรุงดิน การ 
ปลูกพืชสวน พืชไร่ การเลี้ยงสัตว์ การประมง ป่าไม้ ตลอดจนการชลประทาน งานศึลปาชีพพิเศษ 
ฯลฯ ซึ่งผลสำเร็จเหล่านี้ได้จัดสาธิตไว์ในลักษณะของ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

นอกจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้ว พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังประกอบพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลเป็นอย่างมาก เช่น 
ได้พระราชทานความช่วยเหลือให้จัดตั้งโรงเรียนต่าง ๆ เช่น โรงเรียนสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร 
ที่ตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๙ จนกระทั่งมีโรงเรียนที่ทรงจัดตั้งมากกว่า 


๒๕๕ 


๒๐๐ โรงเรียนทั่วประเทศ โรงเรียนร่มเกล้าซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเยาวชนในท้องถิ่นชนบทห่างไกลที่มี 
ความไม่สงบจากภัยต่าง ๆ โรงเรียนราชประชาสมาลัย เพื่อเป็นสถานศึกษาอยู่ประจำสำหรับเยาวชน 
ที่เป็นบุตรธิดาของคนไขโรคเรื้อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ร่วมกับประชาชนเพื่อให้การศึกษา 
แก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบวาตภัยในภาคใต้และเด็กที่ยากไร้ชาดที่พึ่ง ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ ๓๐ แห่งทั่วทุกภาคชองประเทศ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พัฒนา 
โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ทรงจัดตั้งโรงเรียนจิตรลดาขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานเพื่อ 
เป็นสถานศึกษาของพระราชโอรส พระราชธิดา และบุตรหลานชองพระบรมวงศานุวงศ์ มหาดเล็ก 
และประชาชนทั่วไป 

ในระดับอุดมศึกษา ทรงตั้งทุนภูมิพลขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ผู้มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ ทรงพื้เนฟูการพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงศึงสกอลาซิป (เปกรู ร0ห ๐เลโรเาแว) ขึ้นอีก ทุน 
เล่าเรียนหลวงนี้พระราชทานแก่ผู้มีผลการเรียนดีเด่นให้ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ผู้ที่'ได้รับทุน 
การศึกษาดังกล่าวได้กลับมาทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองเป็นจำนวนมาก ทุนการศึกษาที่สำคัญอีก 
ประการหนึ่งคือทรงก่อตั้งทุนมูลนิธิอานันทมหิดลเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อานันทมหิดล โดยให้ผู้ที่เรียนดีไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ 
อักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโบราณคดี ผู้สำเร็จการศึกษาได้กลับมาทำงาน 
รับใช้ประเทศจำนวนมาก แม้ว่าทุนนี้จะไม่ระบุว่าจะต้องกลับมาทำงานชดใช้ทุนก็ตาม เนื่องด้วย 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไม่ทรงต้องการให้มีการทำสัญญาว่าจะใช้ทุน แต่ขอให้ 
เป็นสัญญาทางใจซึ่งสำคัญกว่าสัญญาทางลายลักษณ์อักษร 

นอกจากการศึกษาในระบบโรงเรียนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชดำริที่จะให้ 
จัดการศึกษานอกระบบขึ้น เช่น โรงเรียนพระดาบส และยังทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งมูลนิธิการศึกษา 
ทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย รวมทั้งทรงริเริ่มให้มีการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นเพื่อให้ 
เยาวชนของชาติมีหนังสือที่ดีสำหรับค้นคว้าและแสวงหาความรู้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทรงผนวช 
เช่นเดียวกับชายไทยทั่วไปซึ่งเป็นชาวพุทธ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงเป็นองค์ 
อัครศาสนูปถัมภก ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา และได้ 
พระราชทานพระราชูปถัมภ์บำรุงศาสนาอื่นๆในประเทศไทย ทั้งศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนา 
สิกข์ ศาสนาฮินดู รวมทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์อุปถัมภ์และบำรุงศาสนาเหล่านั้นด้วย ทำให้ 
ประชาชนทุกศาสนาได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการ 
พัฒนาทั้งสิ้น ทั้งในด้านการประดิษฐ์ ได้แก่ การประดิษฐ์ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศ 
แบบทุ่นลอย ซึ่งได้รับการออกสิทธิบัตรตามกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 


๒๕๖ 


พ.ศ. ๒๕๓๖ “กังหันนํ้าชัยพัฒนา” จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับ 
สิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่ “นักประดิษฐ์” ซึ่งเป็น 
พระมหากษัตริย์ และได้รับรางวัลระดับโลกในฐานะสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นในงานนิทรรศการ 8โ น 556๒ 
เะนโ6ท่ล ๒๐๐๐: 49 เ|า ผ๐โฬ ^ X เาแวเป๐ก เกก๐ V ลป๐ก, ?656ลโะเา ลกป เ\เ6 พ ภัธเะเาก๐1๐57 ที่กรุง 
บรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม กังหันนํ้าซัยพัฒนาได้รับรางวัลจากคณะกรรมการนานาชาติ และรางวัล 
จากกรรมการประจำชาติถึง ๕ รางวัล นอกจากพระปรีชาสามารถในด้านการประดิษฐ์แล้ว พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังมีพระปรีชาสามารถในด้านอื่น ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านแผนที่ ด้านการจราจรและขนส่ง เช่น โครงการการก่อสร้างถนนวงแหวนรัชดาภิเษก โครงการ 
คู่ขนานลอยฟ้า ฯลฯ 

ความสำเร็จในด้านการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแนวคิดแก่สังคมไทย 
มาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (บแอ?) ทูลเกล้าฯ 
ถวายรางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์ (บแอ? แบ โกลก อ6ห6๒[ว โก 6 ก 1: นกิ6ป๓6 /\0หเ6ห6- 
กา 6 ก * /\ผ ลโป) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยนายโคฟิ อันนัน (แ๐ป /\ กกลก) 
เลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลเกียรติยศนี้สหประชาชาติจัดทำขึ้น 
เพื่อมอบให้แก่บุคคลดีเด่นที่อุทิศตนตลอดชีวิต และสร้างคุณค่าของผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และเป็น 
คุณูปการในการผลักดันความก้าวหน้าในการพัฒนาคน ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ให้คนเป็นเป้าหมายศูนย์กลาง 
ในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีความมั่นคงในชีวิต มีความ 
เท่าเทียมกัน และการมีส่วนร่วมทางการเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับทูลเกล้าฯ ถวาย 
รางวัลอันเนื่องมาจากผลงานการพัฒนาชนบทชองพระองค์ ซึ่งมีจำนวนมากในทุกภูมิภาคของประเทศ 

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามชองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่องมาตลอดรัชสมัย ปรากฏในพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม 
ซึ่งถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในนามของพระประมุขและพระราชวงศ์ทั้ง ๒๕ 
ราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๖๐ ปี ว่า 


...ห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นห้วงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างไกล 
มากที่สุดเท่าที่เคยประสบมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ 
ท้าทายการดำรงอยู่ของเราในทุกมิติ โดยเฉพาะความเป็นชาติอันธำรงไว้ซึ่งอธิปไตย ในยาม 
ที่ถูกท้าทายเช่นนี้ ลี่งที่เราทุกคนเพรียกหาคือการตัดสินใจที่ถูกต้องและเฉียบคมทุกครั้ง 
ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณ พระสติปัญญา พระวิริยอุตสาหะ ตลอดจนความ 
องอาจและกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่อย่างท่วมท้นในการนำประเทศไทยให้พ้นภัย 


๒๕๗ 


ฝ่าพระบาทไม่เคยทรงอยู่ห่างไกลจากประชาชนของพระองค์ ไม่เคยมีพระราชดำริให้ 
ประชาชนเป็นเพียงผู้ฟังคำสั่งหรีอบริวาร ในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้าง 
พสกนิกรของพระองค์ และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมา... 


ตลอดรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ปฏิบัติพระราชภารกิจในฐานะ 
ชองพระมหากษัตริย์ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยทรงตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ชองสถาบันกษัตริย์ว่า หน้าที่ชองพระองค์คือ “...ทำอะไรก็ตาม 
ที่เป็นประโยชน์...” นอกจากจะประกอบพระราชกรณียกิจตามฐานะและพระราชอำนาจของ 
พระมหากษัตริย์ตามที่มีบทกฎหมายกำหนด 1 ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดชยังได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ทรงทุ่มเทกำลัง 
พระวรกายและกำลังพระสติปัญญาเพื่อพสกนิกรของพระองค์ ดังที่ปรากฏในโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริต่าง ๆ ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขชองประชาชน เพื่อ 
ให้ประชาชนของพระองค์มีความเกษมสุขโดยเท่าเทียมกัน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต็พระบรมราชินีนาถ 
มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม ๔ พระองค์ คือ 

๑. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

๓. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 


กนกวลี ชูชัยยะ 


เอกสารอ้างอิง 

กนกวลึ ชูชัยยะ และกฤษฎา บุณยสมิต. “กษัตริย์นักพัฒนา.” ใน ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช. 
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๗. (ราชบัณฑิตยสถานรัดพิมพ์ไนโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา) 

. “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการ” ใน พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ก.พ.ร., ๒๕๕๙. 

. “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ผู้ทรงเป็นต้นแบบของการบริหาร 
จัดการสมัยใหม่” ใน ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ. กรุงเทพฯ: สำนักงาน ก.พ.ร., ๒๕๔๙. 

กรมวิชาการ. พระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๐. 


๒๕๘ 





กระทรวงมหาดไทย. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. การทำความเข้าใจเกี่ยวลับกรอบแนวทางการดำเนินงานในการ 
แกใขปั'ญหาในลังหลัดชายแดนภาคได้ เข้าใจ เข้าถึง พ้ฒนา. ม.ป.ท., ๒๕๔๘. 

คณะกรรมการอำนวยการรัดงานฉลองสิริราชสมบดครบ ๖๐ ปื. สารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว 
ในรอบ ๖๐ ปีแห่งการครองราชย์. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๑. 

โครงการสารานุกรมไทยสำหลับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ไนพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยฉบับ 
กาญจนาภิเษก. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธไ, ๒๕๓๙. 

— . สารานุกรมไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองสิริราชสมบดครบ ๖๐ ปี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ่ง 
แอนต์พิบลิชชิ่ง, ๒๕๕๐. 

ทบวงมหาวิทยาลัย. เอกกชัดริย์อัจฉริยะ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๔๐. (ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมลับสถาบัน 
อุดมศึกษาของลัฐและเอกชนลัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช 
๒๕๓๙) 

พระราชดำลัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆที่เข้าเสาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสลันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ 
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชลังดุสิต ลันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗ ลันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘ 
ลันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ลันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๐ ลันลันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๑. กรุงเทพฯ: 
อมรินทร์พร์นติ่งแอนด์พิบลิชชิ่ง, ๒๕๔๑. 

พระราชดำรัสพระราชทานเมื่อลันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ คู่มีอการดำเนินชีวิตสำหรับประชาชน ปี ๒๕๔๑ และทฤษฏีใหม่. 
พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สำนักงานรัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากชัตริย์ 
บริชัท มงคลชัยพ้ฒนา จำลัด และบริชัท บางจากปีโตรเลียม จำกัด (มหาชน), ๒๕๔๑. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. สรรพศิลปศาสตราธิราช. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ่งแอนด์พิบลิชชิ่ง, ๒๕๔๒. (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ลัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎี 
บัณฑิตกิตติมลักดแด่พระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๕๔๒) 

สำนักงาน กปร. ทฤษฏีใหม่. กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อก, ๒๕๔๗. 

. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: ๒๑ เซ็นจูรี, ๒๕๔๘. 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท: หน้าที่. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ 
ข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 

สำนักงานคณะกรรมการวิลัยแห่งชาติ. คณะกรรมการวิรัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์. สายธาราแห่ง 
พระมหากรุณาธิคุณ. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์, ๒๕๓๙. 

สำนักงานปฏิบตการฝนหลวง. ในหลวงของเราลับฝนหลวง. ม.ป.ท., ม.ป.ป. 


๒๕๙ 




ทมาของภาพ 


กรมศิลปากร. ประชุมจารึกภาคที่ ๘ จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์'พ'รนติ่งแอนด์พ้บลิช , ชิ่ง, ๒๕๔๘. 

. สมุดภาพไตรคูมิฉทับกรุงศรีอยุธยา-กรุงธนบุรี เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: อมรินทร์'พร้นติ่งแอนด์พั มสิ ช'ชิ่ง, ๒๕๔๒. 
— . อนุสาวรีย็ในประเทศไทย เล่ม ๒. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวิตศาสตร์, ๒๕๔๒. 

คณะกรรมการจดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปื. สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: กราฟฟิค 
อาร์ต, ๒๕๒๕. 

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยฉบับ 
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองสิริราชสมบตครบ ๖๐ ปื. กรุงเทพฯ: อมรินทร์'ฟรนติ่งแอนต์พ้บลิช 1 ชิ่ง, ๒๕๕๐. 

ธรัชชัย ตั้งศิริวานิช. กรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่ง. กรุงเทพฯ: มติชน, ๒๕๔๙. 

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับความสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส เล่มหนึ่ง ตั้งแต่สร้างกรุงศรีอยุธยาถึง 
สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช. กรุงเทพฯ: สหธรรมิก, ๒๕๔๙. (คณะสงฆ์รัดพระเชตุพนชัดพิมพ์เปนที่ 
รฦกเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปื ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๙) 

ราชบัณฑิตยสถาน. ใต้ร่มพระบารมี ชักรีนฤบดินทร์ สยามินทราธิราช. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๗. 
(ราชบัณฑิตยสถานชัดพิมพ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕) 

สักด็ชย สายสิงห์. ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หสักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิชัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๗. 

สุริยวุฒิ สุขสวิสด, ม.ร.ว. พระพุทธปฏิมาในพระบรมมหาราชรัง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พสิ้นตั้งกรุ๊พ จำกัด, ๒๕๓๕. 

อภินนท์ โปษยานนท์. จิตรกรรมและประติมากรรมแบบตะรันตกในราชสำนัก เล่ม ๑-๒. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พสิ้นตั้ง 
กรุพ, ๒๕๓๖. 








มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 


ประวัติความเป็นมา 


เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) 
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือ 
ของนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรได้จัดพิมพ์จำหน่ายหนังสือรวมพระฉายาลักษณ์ 
นำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นกองทุนเริ่มแรกสำหรับเก็บดอกผลเพื่อพระราชทานเป็นทุนการศึกษา 
แก่เยาวชนผู้ขัดสนตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งได้พระกรุณาพระราชทานชื่อทุนว่า “ทุนสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา” 

ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบเพิ่มขึ้น เห็นควรขยายโครงการทุนพระราชทานเพื่อ 
การศึกษาให้มั่นคงกว้างขวางขึ้น จึงดำเนินการจดทะเบียนเงินกองทุนดังกล่าวขึ้นเป็นมูลนิธิ และได้รับ 
พระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา” ตามชื่อทุนเดิมที่ได้รับพระราชทาน 
แล้ว ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ด้วย 

มูลนิธิฯ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก , นักเรียนและนักศึกษาทุกระดับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ 
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มให้ทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน ได้ให้ทุน 
การศึกษาไปแล้วเป็นจำนวนมาก 

กองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มีรายได้จากการบริจาคและจากการจัดพิมพ์พระราช¬ 
นพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศ 
ต่างๆ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้จัดทำและจัดพิมพ์นามานุกรมต่างๆออกเผยแพร่ เช่น นามานุกรม 
วรรณคดีไทยและนามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย เป็นด้น 




๒๖0 




พระนามและรายนามคณะกรรมการ 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 


องค์อุปถัมภ์มูลนิธิฯ 


ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล 

ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน 

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร 

รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา 

นายเคโช สวนานนท์ 

ดร.สุวัฒน์ เงินฉํ่า 

นายสมศักดี้ วิราพร 

นายทรงฤทธ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ดร.สมเกียรติ ชอบผล 

นางโฉมฉาย เหล่าสุนทร 

นางวัลลิยา ปังศรีวงศ์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

นายสุพจน์ จิตสุทธิญาณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คซาชีวะ 

คุณชวลี อมาตยกุล 

นางชญานุตม์ อินทุคม 

นางสาวอรวรรณ แย้มพลาย 

ดร.อภิชัย จันทรเสน 


ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการกิตติมศ์กด 
กรรมการกิตติมศักด็ 
กรรมการกิตติมศักด 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 




๒๖๒ 




องค์ที่ปรึกษากิตติมศักด็ 


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ปรึกษา 

ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน 


คณะผู้จัดทำ 

บรรณาธิการที่ปรึกษา 


ท่านผู้หญิงวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 

บรรณาธิการวิชาการ 


พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 

คณะบรรณาธิการ 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี 
รองศาสตราจารย์ยุพร แสงทักษิณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน 

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค 
ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา 
รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางคุ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บำรุงสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปียม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 
นางสาวกนกวลี ชชัยยะ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลยา ช้างขวัญยืน 


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี 
ศาสตราจารย์พิเศษจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร 
รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย มูลศิลป็ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธ์ 
อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อามระดิษ 
นายกฤษฎา บุญยสมิต 


ผ้เขียนคำ 


๒๖๓ 


นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน 
นางสาววีรวัลย์ งามสันติกุล 
นางสุวัสดา ประสาทพรชัย 


นางสาววีณา โรจนราธา 
นางสาวสุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ 
นางสาวศิรินันท์ บุญคิริ 

เจ้าหน้าที่วิชาการประจำโครงการ 


นางสาวรัชนี ทรัพย์วิจิตร 
นางสาววารี จุลโพธิ้ 
นายกิตติชัย พินโน 
นางสาวรตนาภรณ์ ประจงการ 




๒๖๔ 




